= A MN EY 
Bywyd a Marwolaeth 


Tri Wyr o Sodom a'r Aipht, 


Y fan hefyd y croeſhoeliwyd ein Hargheydd ni. 
7. 


97. — 8 
S E F, bY — A 


AFARITIUS, yr Awyddns 5 /* | 
PRODIGALUS, yr Afradlon; 


Ae 


A 
FFIDELIUS, y Criſtion. 


Mewn dull o YMmppipDan rhwng' 


CANTATOR, y BAR Dp, 


A 


PHERCONTATOR, yr HoL1zpyDD. 


At ba un, y chwanegwyd, 


MARWNAD i bob un o'r Tri; lle yn, non . 
olaf, mae CANTATOR yn dymuno cael Gras a Ffydd- 
londeb FrIDELIVS ; 3 yn gweled wrth bob Arwyddion ei 
Ddyddiau ei hun yn agoſuu, yn galaru ei anfirwyth- 
londeb, ac yn cymmeryd Rhydd-did wrth o:wg ar Fyd 
arall, i geryddu, a fatyrifo ychydig ar ei frodyr o 
bob Enw, am rai pethau anaddas 1'w dybſef: ond yn 
y diwedd yn troi i mewn iddo ei hun, ac yn addef e« . 
Ragoriaeth mewn Anheilyngdod i bawb o honynt. 


Gen W. WILIAMS. 


CAERFYRDDIN 
Argraphwyd gan J. Ross, tros yr Awdwr. 
M. DCc. LXVIII. 


* 


„%% PP 


EEE 


At Philo Alethes fy anteyl, 


Ce FIO a wnaethum ar ol ein cyfarfod diweddaf, 
lawer gwaith amy geiriau a ddywedaſoch, yng- 
hylch yr angenrheidrivydd o fed dyn Duw yn ber- 
ffeith ym mhob gweithred dda. Grweled yr wyf . 
finnau yn fey eglur yr awr hon, nad oes nemanur 
o Broffeſivyr wedi eu cymhiuyſo i ffurf y Teſtament 
newydd, wwedi derbyn yſpryd cyſtal a goleunt'r gair, 
ſymlrwydd cyſtal a doniau, profradau tumewnol o 
bethau Duw cyſtal ag ymddangefiad o maes, Oh ! 
cyn lleied fy wedi eu puro oddiwrth falchder, hun- 
an dyb, gau ddibenion, nwydau tanilyd, chuantau 
drwe,a'r hill rai eraill egwyddcrion yr hen greadur] 
Angen yw cael gras fyddo yn diſgleiris ym mhob 
rhan, ac yn gwneud credadyn ym mhob galwad ac 
amgylchiad yn halen y ddatar. Ac wrth weled hyn, 
y dacth arnaf chwant goſed allan Sanf yn y fath 
ddoniau, graſuſau, profiad, ac ymarweddiad ag y 
mae Pedr, Iago, Jude, ac Ioan yn ei cd ef allan; 
Sanct wedi ci dynnu trwy Bell Epiſtclau Paul, 
heb gael ei ddryllis gan yr un o honynt, Ali wnes 
gynnyg fy Frynd Philo Alethes i ddodi mikor Duꝛo 
i maes yn ei hell arfogaeth tan yr emo Ffidelius, 
am mai lle pob credadyn yw bod yn ffyddlon ir hun 
a't galwodd. Ac eiltvaith gweled tynfa gyffredin 
dynion ar el y byd wn; yr awydd ddidorr i gaſglu 
erfeeth; gan dlawd, cyſtal a chyfi:thog ; rhieni, 
cy/tal a phlant ; ynglyd a'r cehuydd, hecced, an- 
udoniaeth, trais, gormes, a thrachwant a arferir 
i'r diben hyn; a haredd im” cſod allan yiuyd a ma- 
rwolaeth Afaritius; ag /n trie dewi fyth, i 
AR deulu'r 


% 


Liv 
deulu'r dd i bleſeru yn y gau lwybr, a myned 6 
drigolion Seion o'u dinas eu hun, i Hei gane 
Sodom, a chwenychu golud yn by iddynt eu hun- 
ain a'u plant n4'r gwir gyſoeth. Goc led hefyd yr 
afradiondeb ſydd heddyw yng Nghymru ragor gw - 
ledydd yr India, wnacth im' roi piftur Prodigalus, 
yr hion trit bob afradlondeb, a dynnodd arna et hun, 


heblaw yr euogrwydd, a'r dychryn cydivybod writ 


farw, amryw glefydion a'i dygodd i ww fedd. Pa 
un a hdd bywydau y rhai olaf hyn, yn rhybudd 1 
neh Duw a'i gwwyr ; nac eiddo Ffidelius yn efampl 
dda chwaith; ond dymuno riuyf fendith ar y naill 
fel y llall. Os clywi neb yn gofyn, pa ham na. rut- 
fron edifeirwch gwely angau i Afaritius, a Pro- 
d galus. Atteb, am mai diben no lyfran, oedd 
dangos mor echrydus y bydd iti ar\y 


digalus, 


Bydd wych dy anwylaf fraud, 


W. W. 


HANES 


rhai ſydd yn byw | 
ac yn marw yn eu pechod, heb adnabsd Duw yng 
Nei; ond y ſaw! ſy'n cacl edifeirwch i fyzwyd, | 
mae gwahanel eleuni, yſpryd, ac effeithiau, ar eu | 


dyddiau diweddat, nag ſydd gan Afaritius a Pro- 


K a 0 * 


SS <> > 23S <> 


<> <'S <> It fo 


- bo. Du. . 


'H * N E 5 


Bywyd a Marwolaeth 


Tri Wyr o Sodom a'r Alpht. 


— — 


A N - Y Fl, Cantator y Bardd, wedi teithio. 


* 95 rhannav pellaf y byd, i ſp'o rhyfeddod- 
* NI — au mwyat y greadigaeth, i ddal ſylw ar 
7 K gelf; Ar. eee x age 5c yn 
$33 ew. enwedig i ymoſyn am foeſau, ymarfer- 
* ce . iadau. 5 thinweddau plant Adia; a 
gweled y gwahaniaeth tymherau, dealltwriaethau, a 
thueddiadau y naiil oddi wrth y lall; a ddaethym o'r 
diwedd i dir Ham, gyfenwid gwlad yr Aipht, Ve bu 


| fawrion weithrecoedd Duw ya y dyddiau gy rit ; lic 
1 hefyd yr arhoſais amryw flynydday;; ac ni's owelais 
' mewn man o'r ddaear fwy o ryted Jodau Duw, na 
' gweithredoedd enwog dynion, ond mae ty awen yr 
| ayrhon yn fy arwain i redeg heibio iddynt oll, ac (am 


i mi gyfarfod a chwi fy hen gymmyCog Percantatar) i 


1 ſynegu rhyw beth ag a all fod ya fwy adeiladol i chwi, 


a fy mrys ſydd gymmaint i hyn, na's caf odfa iw ofod 
ef allan ar gan, 


PERCoxNTaTOR. Mwy brys ſydd arnaf i glywed pol 
newyddion ; ac yn enwedig am rinwed dau, moeſau, 2 
bywyd meibion dy nion; ond anhawdd gennyf i green y 

ellw ch roi i mi un newydd da o wlad mor ddrug; ac 
gellweh adrodd am un gur rhinweddol y | 
cenhedlaeth mor elyniaethol i bobl Dduw und te] y 
gellir ar ryw ddamwain g2*! me! yng ugheudod lle; 
fe allai i chwi ffeindio yno ra. g vedd yn ymofyn am 
f\nydd Sion; rhai o boſibl o'r hen Iſtaeliaid a arhoſ- 


A 3 odd 


— 


181 
odd yn ol yn y dyddiau gynt; ac a ddihunodd yr awr- 
hon yn nyddiau olaf y byd i deithio yr anial mayr tu a'r 
| Ganaan ddymunol ; ond ewch rhagoch, mae m hyſpryd 


yn griddfan am newydd. 

Cx TATOR. Vr hyn ſydd gennyf yntau i adrodd i 
chwi yw, bywyd a marwolaeth tri wyr o'r wlad honno; 
o wahanol ddull eu bywyd, a mwy gwahanol eu marw- 
o'acth; ac er eu bod yn yr. un gymmydogaeth, etto | 
pell oeddynt o ganlyn yr un ffordd: nid oeddynt yn | 
pleſeru yn yr un pethau; nid yr un bobl oeddynt yn eu 
caru, nid yr un lleoedd oeddy nt yn ymhyſrydu ynddynt, 
nid yr un pwngc oeddynt yn ei ddwyn ymlaen, na'r un 
eifyrrwch oedd ganddynt ; etto dau o honynt oedd o'r | 
un yſpryd, yr un diben, a'r un waith, ac yn terfyna # 
eu ſiwrnai i'r un lle; ond y Hall oedd yn amrywio 
mewn gwaith, diben, yſpryd, ac egwyddor; Enw un 
oedd Afaritius, a gyfenwid felly oddiwrth ei awydd : 
gwyllt am gyfocth : enw 'r llall oedd Prodigalus, am 
ei fod yn anghynetin afradlon, ac yn gwneud Duw 0'i 
fol; ond y trydydd a gylenwid F/delius, ac efe oedd 
griſtion. 

Percon. Dechreuwch ynte adrodd bywyd Afaritius; 
canys y mae llawer iawn © rai yn fy ngwlad innau, yn 
haeddu yr enw ; er eu bod yn myned yn fynych tan yr 
enwau o hyſmyn da, gwyr call, pobl goneſt gynhal- 
fawr; a hwy yw y Thai mwyaf parchedig o fewn i'n 
bro ni y dydd heddyw: ond ewch rhagoch. 

Cant. Yr Afaritivs hwn, oedd o dylwyth Naba/ 
Carmelial, yr hwn a ballodd ychydig fara i frenhin If 
rael pan oedd ef, a phedwar cant o wyr mewn caledi 
mawr © eiſiau lluniaeth, ac a laddodd yr Arglwydd ay 
ei gybydd-dod, ai galon galedwch i enneiniog yr Ar 
glwydd: efe a anwyd yn ohir Sodom, lle yr oedd tra 
chwant yn llifo fel afon yr Aipht; ac fe ddaeth i fy 
vma mewn chwil am gyfoeth; ac nid hir y bu ef hel 
gael ei ddymuniad : canys er fod ei ddechieuad yn f. 
chan, ctto ei ddiwedd a gynbyddodd yn ddirfawr; e 
anifeiliaid a luoſogaſant fel anifeiliaid Fob, a'i aur ft 
aur Creſus; ei dyddynnod a gyi 'Itwyd y naill at 
all, nes cael tan ei draed dir heb feſur, a'r tlodion y 

„5 eriddfz 


1 


* griddfan eiſiau lle, nid oedd mewn amldra defaid, geifr, 
r gwartheg, ac aſynod, gyffelyb iddo yn holl dir yr Aiphe. 
d Vn fyrr, pob cyfoeth a redodd iddo fel aſonydd yr rhe- 
deg i'r mor mawr ; a phe buaſai byw ond ychydig fly- 
i 3 nyddau yn rhagor, fe ddaethai i fod yn Arglwydd, ac 
yn ben ar y drydydd ran o'r wlad ehang honno. | 
v- PER co. Ond pa fodd y daeth ef iddynt? pan dywed- 
to aſoch fod ei ddechreuad ef yn fychan ; al trwy gynhil- 
n deb bwytta, yfed, gwiſgo, neu trwy ddiwydrwydd, 
u codi yn forau, a myned yn hwyr i gyſgu? 
t, | Cant. Nid cymmaint trwy un or rharn, a thrwy 
in ei awydd ddidorr i gyfoeth ; ei gyfrwyſdra rhyfedd i 
'r dwyllo; ei ddichell anorchfygol ym mhob bargen; fel 
au yr oedd mwy na 'r naill hanner 01 gyfoeth yn lladrad 
io oddiar y gweiniaid; y rhai ſydd y dydd heddyw wedi 
un cymmeryd adenydd ac ehedeg ymaith, na wyddis yn 
dd iawn iba le; ond bod eu rhwd hwynt yn ei yilu ef fel 
m tan yr ar bon; ac a bera ielly byth mwy. Gwir y nid 
oi oedd ei fwrdd ond tlawd ac unig ; un rhyw ymborth 
ad trwy gydol faith y flwyddyn, a hwnnw yn hen, yn 
galed, ac yn wyddyn; nid oedd na grym, nac yſpryd 
is; yn ei ddiodydd, na neb dieithriaid o wyl 1 wyl, nac o 
yn} leuad i leuad yn proſi o'i win nac o'i fara; ei wiſgoedd 
vr oedd yr un a'r rhai trafferthus; a'u lliw yr un a chnyf y 
al ddafad; nid oedd na chrydd, na thaeliwr yn cael 
on ond y rhan leiaf o'i dryſorau ; a ffoi yr oedd ef rhag 
ſiop y marſiandiwr fel rhag ffau 'r llewod: a phob dul! 
f newydd ar wiſgoedd, oedd mor ddieithr iddo ag i'r Ne- 
I groes pellaf yn nhiroed y Dehau : ac etto meddaf nid 
ed cymmaint trwy y pethau hyn y chwanegodd ef ei 
T gyfoeth; nac chwaith trwy eithaf diwydrwydd, yr 
Ar hwn oedd mor hynod ynddo, nad oedd ei gy- 
ra ſfelyb yngwlad yr Aipht; ei deulu nid oedd ya cyſgu 
y\ ond ychydig oriad trwy gydol hat a gauaf; eu hyſ- 
el gwyddau oedd wedi crymmu tan y iau : oerni 'r gauaf 
fy a gwres yr haf oedd wedi gwneud eu cryyn yn galed 
fel lledr, a'u lliw fel lliw faffrwn; er mai nid cymmaint 
meddaf, trwy 'r pethau hyn yr oedd efe yn cyahyddu; 
etto ymlaen yr ydoedd vn myned, trwy dyrru golud 
ynghyd oddi yma ac oddi draw, a't yigubo at ei 8770 


— 


— 


— — 4 


(8) 


fel graian yr afon ; ei ddyfais faith a wnai elw o ddyn 


ac o anifail; fe droi dom yr heolydd yn arian, a'r cer- | 


rig yn aur melyn: diſgwyl yr oedd efe gwymp y tlodion, | 


ſel llew yn diſgwyl am ei yiglyfaeth ; a't lygaid a drem- | 
mient ar y tlawd 1'w gael ef I'w rwyd. Os tir yr ym- | 
ddifad a'r weddw fyadai wedi ei wyltlo; fe wnai ei 
orau am ei nyddu i mewn i'w we ei hun: os gallai ond 
gyrru ei fys i mewn, ſier fyddai o yrru ei law yno hefyd; | 
a i grafangau ef oedd fe} cratangau llew, ni chollai ei 


aſael er dim; ac nid oedd a ddygai 'r yſgly faeth oi las 
ef. Trwy weniaeth, celwydd. geiriau teg, ac ymadrodd 
dengar, yr yibeil:;odd ef amryw o'u bywioliaethau : ei 


aniteiliaid ef a werthid i'r gweiniaid, ar eu guerth dau- 


ddyblyg, a'r tlawd oedd vn ofni gweled dydd y taliad: 
y iau oedd vn rhy drwm, a'r baich yn methu ymadael 
ar yiguycd ; ac yn lle eu tynnu o'u cyfyngdra, fea'u 
prynai hwynt yn eiddo iddo ei hun; trwy dalu 'r dled 
1 bawb o'u gofynwyr fel y cai ef y tlawd hwnnw, ei 
wraig, a i blant, yn gaeth-weiſion iddo ei hun; a'i dy 
a lanwyd o'r fath drueiniaid a rhai'n, fel ychen gwaith 
yn waſtad tan-y jau, neu fel yr aſen yn feunyddiol yn 
dwyn ei phwn, heb neb i achwyn wrtho, na neb i'w 
cy ſoro yn eu gofd, f 

PERCON. O orthrymwr digywilydd ! a oedd un gyd- 
w bod yn fyw ynddo? | 
Car Na ſoniwch am gydwybod, ni's clyu odd 
erioed moi llais nes ydoedd ar wely angau; onite 
gwrandeuch ar un yn rhagor oi ddichellion awyddus 
ef; fel y dygodd ef un tro wr goneſt gwirion ag oedd o'r 
biaen yn byw yn gynnes, 1 feg an ei fara; enw'r gur 
oedd Hone/?us, ac yr oedd ef yn bercten defaid, gwar- 
they, gweifion, a morwynion ty; ond nid aml oedd 
mewn arian nac aur, yr hyn fu achos i' drced ef gael 
ei dal yn y rhwyd: Ir gwr bwn y-gwerthodd Afaritius 
fuſtach am drugain darn o arian bathol ; Hz:ne/'us a gyn- 
nigodd yr arian yn yr amſer apwyntiedig, ond ni's der- 
bynial A-aritius hwynt heb eithat llog; yr hyn pan 
necaodd Hon://us um nad oeddent addawedig, ac am nad 
ocddent ganddoi'w talu; 4faritins yn ddioed a oſododd 
achwyn arno, ac a'i dygodd o flaen brawdlecedd, at y 
| | hwy dd-- 


* „ of 
1 - 


(EC a... 


ddyblyg, gan ddwyn gau dyſtion i dysguricam yn iawn; 


J ar treial a redodd o echr Afaritius ; am fod guobrwy, 
trais, a derbyn wyneb yn eonill gyd 4 ſwyddogion ach, 
el, nes oedd Horefus erbyn hyn rhyng dled tri dyblyg 
1 Afaritius, a thraul cy fraith dros amryw fiſoedu, wedi 
. 4 myned. tros bum cant darn o arian mewn gofyn ; yr 
3 hyn oedd gymmaint ac a dalaj et yn y byd; Yna Va- 


ritius a anfonadd o ddautu ei holl gymmydogion, ei 


ddeiliaid, a phendefigion y wlad, na's rhoddent un 


] hatling fenthyg i Hone/tus, yr hyn fuant ffyddlon i wneud 


rhag anfocdloni HMaritius; a'r canlyniad oedd danfon y 
ceiſiaid i ddwyn ymaith oll a feddai; cymmeryd ei 
ychy dig dir ac oedd arno i'w feddiant ei hun; a't wreud 


8 


D — — Fl *. ae them. ttt, * 


mor danbaid y dydd beddyw, ac y bycdai yn rhy ofa- 


ef fel Hawer eraill yn dlawd, ac yn anghenus. A thagor 
hefyd ; canys fe garcharodd Honefias, tan rith fod than 
o'r dled etto heb dalu: ac ar ol aros yno hir ddyddiay, 
ei wraig ai blant yn cardotta bara: Heneſtus a glafychodd 
yn y carchar o newyn, anwyd, a noethni, ac a fu ſa- 
rw; ac yrtef yn etifedd oi holl feddiant. 

PERcox. Fe ddaw dydd y chwyda ef hwynt i ſyau. 
ac y byddant fel plum brwd yn ei golyddion, yn ei 
loſgi yn oes oeſoedd; ac y mellcithia yr awr y chwen- 
ny chodd ef i dditfa y dyn gwirion hunrw. 

CanT. Mae'r awr honno wedi dyfod arno ef: canys 
fe acth i't farn fawr yn awr er's dyddiau; ac mae ef 
yn ofni, yn cryru, yn.duo, ac yn yſgyrnygu dannedd 


adwy iedrych arno: ond nid oedd hwn ond un © lawer 


a ddiu reiddiodd ef; ac nid oedd ef yn ymgeleddwr i un 
dyn byw; canys er bod ganddo amryw tan enw cyfeill- 
ion, ac yn caru cael ei al yn gymmwynaſwr da i am- 
ryw, ac yn cymmeryd arno amediffyn y gweinjaid, a 


bod yn rkwyig i'r weddw, a'r ymddi'ad ; etto treifio 


ei firyns yr oedd 4/aritius fel ei elynio; treiſio ei ddeil- 


jaid, treiſio ei weiſion, treiſio ei gaeth-· we ſion: canys 
trais oedd ei fara beunyddiol ef. Ni byddai'r gy flog 
lawer pryd ond hanner cyhawnder, a r taliad yn fynych 
yn Hai ni 'r addewid: ac nid oedd treth, toll, na gweſſfa 
na lynai rhyw ſwm fy chan o hor i with ddwylaw Aa. 


ritius. PERCQN, 


ſwyddogion uchelaf, ac a honfiodd y dled yn ddag 


freoscox. Ond pa fodd yr oedd efe yn cael gweifion, 


(0 
deiliaid, a neb cyfeillion iddo ? pan yr oedd yn eu 
maeddu, a'u gorthrymmu fel hyn. 

CanrT. Ei gyfrwyſdra ef oedd mor fawr, fel y denai 
lawer i'w rwyd ; gweniaith a geiriau teg ddenai rai ; 


ofn ac arſwyd weithiau eraill ; addewidion cryfion am 
ryw bethau mawrion i'w mwynbau dwyllai un yn was, 


neu ddeiliad; ac awydd i barch, ac enw hudai un aral F 
Iw waſanaethu ef; ond os fyth y cyflawnid un o'r Þ 
addewidion hyn, cant i un nad o foddion rhai eraill y. 
caent eu cyflawnu ; a'i ddichell ef oedd mor fawr, a'i 
ddyfais mor fyw, fel y gwnaeth i eraill rai prydiau dalu F 
am fedi ei faeſydd ef. Efe a berſwadiodd Ineptus 1'w 7 


waſanaethu ef ddwy flynedd, am ei helpio ef i ſwydd 


ardderchog ag oedd yn dwyn i mewn ddau can drull oF 
arian, yn y flwyddyn ; ond cyn cael y ſwydd honno, 7 


gorfu ar Jreptus dalu hanner yr elw hwinw iddo ef ei 


hun, a thyngu na chai neb fyth wybod y cyngrair. Vr 


oedd ei arian wedi tannu ar for ac ar dir: nis doi llog 


dda rhwng y marſiandwyr, fel yr oedd ei dryſorau yn 


fynych yn dy blu erbyn diwedd y flvyddyn : cadw ei F 
aur yr oedd ef tu ag at ddiſgwyl dydd drwg ar y tlodion, & 


gyfreithlon a hanner digon o elw ; ond fe waſgarodd ei 


fel baent hwythau yn fara iddo Yr anifeiliaid ag oedd | 


ef yn eu gwerthu i'r gyrrwyr, a werthe fe ar bris dau 
ddyblyg; ond er mwyn cael elw tri dyblyg oddiwrthynt, 


y rhoi ef arian benthyg hefyd iddynt tros y tymmor | 


hwnnw, ar eu dyblyg log; ond ar yr amſer apwynt- 
tedig, y byddai 4/aritius yn diſgwyl fel llew yn ei ffau 
am yſglyfaeth, am ddifa 'r cwbl ymherchen y gyrrwr 
tlawd hwnnw : canys ai 'n fynych i'w gyfarfod ef daith 
tri diwrnod, ac a fynnai ei holl ddled yn yr un taliad, 
gan el yſpeilio ef, a thrwy hynny ei holl gymmydogion 
gartret ag oedd wedi gwerthu iddo tel yntau ; ac felly 
ei arian benthyg ef, a'u log dwbl toreithiog ynghyd a 
gwerth ei anifeiliaid mawr-bris, .a'u cymmeryd ymaith 
ar un waith, oedd yn gwneud cod y gyrrwr hwnnw yn 
wag i'r gwaelod, a'i wyneb yn wlyb o ddagrau, ei gel- 
win yn llyum o flawd, a'i 'ſten yn ſych o olew ; a'i holl 
gymmydogion yn griddfan am y golled. Mil o ffyrdd 


dedd 


| 


| 


- Fhag myned allan. 


(i TT) ; 
dedd gan y gwr awyddus hwnnw i ddyfod a'r geiniog i 
ewn, a dwy fil o ffyrdd, pan y deuai i'w chadw hi 
Os yn y gwindy yn gwneud bargen, 
id oedd efe yn talu am ei gwppaneidiau gwin ; os yn 
wledd yn bwytta, fe wnai trwy ryw dwyH, neu ddi- 
hell i arall dalu; ac yn ei holl ymdrin a'r byd, ar gefn 

+ tlodiou yr oedd ef yn byw. Nid oedd fawr ya beg- 
Tian ganddo ef, ond yr oedd ef yn beggian gan bawb; 
ac nid ai un achos trwy ei law ef, heb wobr a rhodd 
Þwchlaw haeddiant yr achos. O ſwyddau a lleoedd yr 
pedd aml olud yn cludo iddo; ni phlediai achos y gwan, 
na dwyn tyſt o blaid y cryf, heb iro ei law a rhyw ſwm 
Dr mammon enghyhawn. Anudoniaeth oedd un o'r 
pethau mwya ag oedd yn eryfhau ei freichiau yn erbyn 
Fr ymddifad, ac a'i rhoi i ennill y treial ar gam er di- 
yitr iamryw o wirioniaid y wlad. Vn fyrr, yr oedd ef 
wedi dyſgu myrddiynau o ffyrdd i gaſglu cyfoeth, ei 
pid yn ddrygionus, yn ddichellgar, ac yn anghyhawn ; 
pid oedd ei feddyliau yn rhedeg ond ar olud anwadal y 
dyd hwn ; nos a dydd yr ymeſtynai am dano, ni's ga- 


* 


Gewai ffair na marchnad heb chwilio am elw ; mewn mor 


a thir yr ymofynai am dryſor; ei dafod oedd yn llef- 
aru am y peth, ei gluſtiau yn gwrando newyddion am 
e i dreiſio'r gwirion, ac i lwyr fwytta yr ymddifad, ei 

draed oedd yn cerdded i'r lle bai'r gelain, a'i ddwylaw 
wedd yn taer ymafaelu am yr yſglyfaeth. Fel hyn y 
reuliodd ei fywyd, nes ydoedd ryw faint tros ganol oed, 

heb feddw! mwy am farwolaeth na'r anifail mud ; nac 
ſtyried pa ddyn a'i mwynhai ar ei ol ef. Boddi yr oedd 

mewn tywyllwch, ac anwybodaeth am gyflwr ei enaid ; 
ni's meddyliodd am farw nes oedd gerllaw iddo, je yn 
ei fonwes, Pum deg o flwyddau ydoedd ef pan daeth 
Breohin y Dychryniacau i-mewn tros ei drothwy ; yn 
ddicithr iaun, ac mewn gwiſgoedd anhebygol y dring- 
odd i fynu i erchwyn ei wely ef; ac ni's credodd y bydol 
ddyn mai efe oedd ef, nes oedd ar ei daro ef à'r ergyd 
marwol. Fe galwodd ef yn anwyd, yn beſwch, ac yn 
ddolur bychan yn ei yſgyfaint, ac nad oedd berygl oddi- 
wrtho ; nid oedd amkeuaeth ganddo na's ffoi ef ymhen 
chydig ddyddiau; gronyn wres, a chwys 1'w dyb ef, 
a'l 


( 2T') 

ad gwelthan o'r:ewbl.; etto y poen oedd yn myned fwy 
fwy, ac angau yn eonach eonach; nes o'r diweds gorfu 

ar Afuritias druenus anfon am Phyßy gwr, oddiwrth ba 

un nid oedd-fawr gyſur na gobaich. Vn awr dyma er 


holi berthy naſau ym cyd gyfarſod, yn ymbil am ran or 


meddiannau angbyfia wn; neiaint, cefnderwyr, cyfer- 
dderon, tlodion, a chyſoethogion, hen ac jeoainge, 
yp dorfeydd, ac yn? finteioedd yn amgylcha. yr 


gvehy: ac: angau mor bell o ymadael fel yr yd- | 
oedd yn ymataclu yn gryfach. Moes i mi, moes 
i minnau oedd llais yr holl geraint; y tlodion yn gridd- 
fan, ac yn wylo am eu rhan; a'r cy foethogion hwythau 


yu eu/cilgwthio: ymaith, gan gynnig dwyn yr holl yſ- 


glyfacthiei gid yn eiddo idd ynt eu hunain, o'r diwedd | 
danfonwyd am hen garl i wneud yr ewy!lys ddiweddat; 
ac yn awr yſtyriwch pa gyfyngder oedd ar enaid y dyn 
truenus hn tan y fath amgylchiad anobeithiok Cyd- 


wy bod yn gweiddi yn groch, fel arthes wedi colli ei 
chena won, ac yn Thuo faith muy na llew fai yngolwg 
ei yſglyfaeth; yn galw 1 gof iddo ei holl drachwant, 
trais, gormes, a chelwydd ; yn rhifo yn ei wyneb bob 
gweithred o anoneftrwydd a wnaeth ef erioed: dy ma'r 


awr.wedi dy fod o'r diwedd, y daeth pob cein og ang- 


hyfawn, pob hatling drais, pob dryll arian ennillwyd 
o drachwant, i weiddi allan ddial yn erbyn y trachwant- 
wr: pob anifail, pob dodrefn ty, a phob gwiſg a ddyg- 
w yd ar y tlodion oedd yn crio allan dial! dial! dial! 
Cwyn y tlawd a'r anghenog oedd y dydd heddyw fel 
mynydd o bres rhyngddo ef a phreſenoldeb Dyw , cwr- 
lyd, a gwrthban yr ymddifad a gymmerodd ef ar wy tl 
a ddylaſaĩ ei roĩ yn ol, cyn machludo haul; ond a gadw- 
odd ef yn feddiant iddo ei hun; oeddheddyw yn gwei- 
ddr am farn yr Arglwydd ar y gorthrymwr. Eu cnawd 
hwy a oerodd yn eu gwelau, ac a fagodd glefydion hyd 
angau, oedd yn awr yn gweiddi am wres annifloddadwy 
i graſu 1 fynu gig y gormeſur, nes baiyn ulw, O yn- 
tau druenuſaf adyn tan yr holl waſgfeuon hyn yn gwall- 
gofi, yn wban, ac yn rbirgcian dannedd cyn vr amſer, 
yn-methu cael gan ei yſpryd ofnus i ymadael à'r byd: 
etto yn gorfod heb flas, na chalon wneud ei ewyllys 
diweddaf 


* 


ſel pe buaſai ewy llys un o dylwyth Bedlem. Ond di- 


= „ „ „ 6 6 "5. D 


(83 51 
diweddaf, mor derfyſglyd, mor aniben, ac mor ddifudd, 


gon tebyg fod Duw 'r nef wedi melldithio ei foddion, ac 


fel na's cafodd ef eu mwynhau hwynt yn fyw, felly ni's 
cafodd ef eu trefnu hwynt yn ei farwolaeth : ac nid i'r 


ſawl y mynnodd ef ond y ſawl a weiodd Duw ſod yn 
dda y rhoddwyd hwynt. Pe buaſech chwi yma, fy hen 


3 firynd Percentator, fe fuaſai eich gliniau yn crynu 

I naill wrth y llall i weled dyn heb fedr, heb ffydd, heb 
ras, na chariad, ond yn unig o ofa marw, yn ceiſio 
dringo i fynu at Dduw, yr byn oedd y pryd hyn mor 
Janchawdd iddo, a phe cynnygaſai fyned i'r lieuad ; weled 
dyn heb lygad yn ceiſio edrych, heb law yn ceiſio ym- 
Faflyd, ac heb dafod yn ceiſio bloeddio tu a'r nef. 


PERCon. Cant i un iddo foddloni ei dylwyth à'i 


feddiannau. 


CN r. Mor belled oddiwrth hynny, fel y gyrrodd ef 


mwynt ben ben: rhai i lidio, rhai i genſigenſu, rhai i 


ymgyfreithio y naill yn erbyn y llall; canys mor an- 

rhefnus y cyfrannodd ei feddiannau, fel nad oedd 
wbl well na gwallgof. A pha fodd y gallaſai well, 
an y fath ofnau digymmar, y fath ddychrynfau cyd- 
vybod, a'r fath aethau marwolaeth ag oedd wedi ei 
berchennogi ef y pryd hynny ? terfyſgiadau ei enaid ef 
dedd fel ton y mor, yn rhuo yma, a thraw, heb gael 
n gronyn llonydd ; dychryn ac ofn marw a chwant 
yw oedd fel gwyntoedd 'Rormus yn rheoli trwy bob 
wrr oi galon ; ac fel na wnaeth ddaioni yn ei fywyd, 
elly hefyd yn ei farwolaeth ni chai ei wreuthur; fe 
ymadawodd fel yr ynfyd, a'r annoeth ; i'r rhai cyfoeth- 
dg y chwanegodd gyfoeth, ond y tlodion ni's cawſant 
chos i' fendithio ef; ac amryw ſy'n tybied na's peru 
1 feddiannau yn hir yn y dwylaw y rhoddadd ef hwynt 
m fod llawer iawn o felldithion yr ymddifaid yn gor- 
phwys arnynt : mae'r gweddwon heddyw wedi gweled 
a gwyn, ac yn ei angladd nid oedd neb yn wylo ; ni 
oddwyd ochenaid gan ddyn byw wrth ei ddodi ef yn 
ghorph y ddaear ; y ddaear ei hunan oedd wedi bling 
rno; baich oedd ef i Dduw, a dynion; a'i enw a 
nghohwyd ym myſg y byw ; ac nid oes y dydd he- 
B ddyw 


1 14 1 
&dyw flas ſon am dano; ond, Oh! druenus gyfiwr ei 
alas y dydd heddyw ! Pa le mae ? nid vn gortoleddu 
mewn trais, nac yn chwerthin am ben dagrau r ymddi- | 
fad, fel cynt; nid yn cludo arian fel graian i mewn i'w | 
dryforau; ond yn abſenoldeb y Duw byw, yn wylo o 
wres, ac yn rhingcian dannedd o oerni; yn dioddef | 
poenau na Wyr nattur ddim am danynt; ym mbel! pell 
tu hwnt i derfyn gobaith 3 yn rhwym i i atteb yn y dydd 
mawr ; ac yn gwybod y farn a roir y dydd hwonw 
arno, ac yn arſwydo rhag ei dyfod; pan codo ei 
gorph o'r bedd i gael rhan o'r poenau angherddol a ba- 5 
rotowyd i'r rhai a gaſaodd Dduw yn y byd hun: tan} 
fydd ei wely ef yn oes oeſoedd; ſcrechfau damnedig- 
ion a chythreuliaid fydd miwſic a ſwnia yn ei gluſtiau ef 
fyth mwy; ni wel ef byth mot artref, ac nid adnebydd 
ef y tai a adeiladodd a thry ſorau trais; trachwant a! 
baintiodd ei ffeneſtri à fermilion gynt, ac au ydd a gryn· 

hödd ei olud ; heddyw fe 'i gwaſgarwyd 1 le ni yr, 

eſe; eraill ede yn ige yn ei 'ſtafellodd, ac eraill ſy'n} n 

mwuynhau boll firwyth ei lafur; ſon am dano ſydd an- 

hyfryd, dileir ei enw o dir y by w. Ac o na roddid colola e 
o bres yn agos Ir ty hwnnw y bu ef byw ynddo, yn. 
arwydd ir fforddolion oll fod ei ffordd ef yn arwain tu a: 
deſtryw, ac mai ei diwedd hi yw marwolaeth. 

PeRcon. O'r fath dorfeydd o bob rhyw ddynion, pot 
gradd, pob oedran, pob llwyth, pob teulu ſydd wed! 
cael eu gwenwyno à'r yſpryd hwn trwy 'r byd ; er bod 
gair y bywyd yn gwaeddi allan, mai hawſach i game! 
fyned trwy grau'r nodwydd ddur nag i'r goludog fy nec 

i mewn i deyrnas Dduw, yr holl fyd ſydd etto awydd u 
am gyfoeth ; dynion ar for, a dynion ar dir ſydd yt 
rhedeg am y cynta at y mammon anghyhawn : y mar 

ſiandwr a rydd ei fywyd i drugaredd y tonnau, er mwy 
dwyn da 'r India yn ol iw wlad ei hun: y mwynwr 
ofoddia i ddyfnder y byd, ac a adewiff wrydion o greig 

ydd heb rifo uwch ei ben, i gael allan yr arian gloywioff 

o'u carcharau ſaith dyblyg. Y Negroes duon a ſoddanf: 
mewn dyfroedd dyfnion, yn noeth i gaſglu graian j 
aur o rhwng y llaid, ac yn fynych a gollant eu bywyd- 


A «a , — = WY 3 


0 


i 
JC 
Th 
D 


Wy) 


wrth gaſglu golud. X toddydd ſydd yn gwilied vr 
| y ffwrne 


3 
y ffwrnes, nos a dydd, heb roi hun i'w amrantau, a 
gnawd yn toddi fel bloneg gan wres y tan, er mwyn 
du pentyrru arian nas gwyr pwy au meddianna. Vr bwſ- 
. © mon, y porthmon, y fiopwr, a'r erefftwr ſydd mewn 
4 cyngrair i geiſio yſgubo aur ynghyd, ac fel pe baent am 
y cynta i gyfoethogi. Un dyn ſydd yn ſpeilio ei gym- 
ler mydog, ac yntef yn 'ſpeilio arall; ac felly o'r pendeſig 
i'r begger, pawb ſydd ya treiſio am gy foeth. Y mab 
ag gweddw ſydd yn hela am waddol yn fwy nag am y 
ferch ei hunan. V gwyr priod ſydd yn caru cyfoeth 
fel eu gwragedd. Vr henaint ar lan y bedd a' u pennau 
ba- In fwy gwyn na'r eira, ſydd yn brefu am olud i eraill, 
heb iawn adnabod pwy ydynt. O'r fath dorfeydd dirif 
ig- ddynion ſydd a chwant arnynt fod yn'gyfoethoccach 
nag y mtent{ Och Dduw pa beth fydd diwedd hyn ? 
Ond mi ddymunwn arnoch fy hen gyfaill Cantator i 
: wneud Marwnad i Afaritius; mi wn i chwi whend y 
* Efath amryw weithiau + ddynion cyfiawn a da, ac mae 
eich gwenydd chwi yn gynhyrfiol yn yr achos hynny, 
Vn ae fel mai da yw adrodd a:chanu-bywyd ffydd y duwiol, 
1 ond da hefyd adrodd a chanu drwg fywyd yr annuwiol, 
er rhy budd i'r ſawl ſydd etto ' nol. i ddiſgwyl a wel Duw 
Tod yn dda ryw aur trwy rybuddion o'r fath i alw y 
cy fryw allan o gyfeiliorni eu ffyrdd.  Anhawdd oedd 
cael un yn y dyddiau gynt ag oedd yn fwy awyddus na 
$Zacheus ; ettd gras y nef a ymaflodd ynddo, ac a rodd- 
godd iddo galon newydd, yr hon oedd mor ewyllyſgari'w_ 
Irhannu hwynt rhwng y tlodion, ag oedd ef i'w caſglu 
wynt ynghyd trwy drais. Rhowch fy ffrynd ychydig 
iriau ar gan am Afaritius, yn rhybudd i eraill rhag 
myned i'r ffordd enbyd honno. 
Car. Mi-gyflawnais eich dymuniad fel y medrais 
Ky" i chwi ei ofod ger fy mron. 
Percon. O gadewch im' ei chlywed ! 


Marwnad AFARITIUS. 


bY „ |® LE heddyw mae th dryſorau ti druenuſaf ddyn ? 
dau Pwy ſydd yn cadw'th godau a'th filau with ei glyn? 
n Ty dia th faeſydd meithion a'th neuadd ddiſglair lan ? 
7d ge'lt ti wy bod hynny gan ryw un yn y tan ? 

27 B 2 | | Dy 


r 0 


= 
| | 
C 
« ! 
- > 
i 
N 1 
: f 
ö N 
6 
9 
: 


» 

* 

„ 

** 

* 
1 


2 1 10-7 
Dy gyfoeth a'th adawodd; am d'enw nid oes ſon: 
Mae eraill yn gwaſgaru a geſglaiſt ti trwy bo'n. 
Dy awydd, a'th orthrymmu, dy drais a'th dwyll yngbyd, 
A gofir, a ddanhodir, ganlynir gan y byd. 
Lloſgfeydd o dan tragwyddol yw'th wely heno a'th nyth, 
Yn lie dy balas cadarn meddyliaiſt drigo fyth ; 
Ellyllon hyli uffernol ſy'n gwawdio'th boenau a'th lo's, 
Am gadw 'r tlawd heb wrthban i orwedd tano 'r nos. | 


Pob trais, pob twyll, pob dirmyg, a wnaethoſt yn y byd, 
Sy 'nawr yn neidio 1'th wyneb, yn dy archolli 'nghyd ; 
A wrelt-o gam ag eraill, er cymmaint oedd dy fri, 
Mae Satan nol dy haeddiant yn talu 'nol i ti. 


B'le heddyw mae dy obaith ? nid oes ond dychrynfau, 
Trwy eitha dy ymyſgaroedd, yn nydda ac yn gwau z | 
Fe ofn yw dy gwmpni, a'r ofa hwnnw ſydd, | 
Yn poeni am farn aeth heibio, a phoeni am farn a fydd. 
Saf yna 'nol dy haeddiant i ddioddef eithaf lid, 

Nid oes ar neb dy eiſiau ar wyneb maith y byd; 

Mae gormod yn dy ganlyn, a hwy ddont i'r un lle, 
Yn unig on' dday i attal effeithiol ras y ne”, 


Ac er dy fod yn farw, mae awydd etto 'n fyw ; 
Mae awydd ymhob calon yn groes 1 anian Duw, 
© Eden daeth hi allan ; yn uffern mae ei nyth; 
Ac y mae n arwain miloedd i boeni yno byth. 


O doed y nefoedd oleu i ſefyll draw o fla'n, 


Can miloedd ſydd yn rhedeg yn awr tu ag uffern dan ; 
Deffroed yr yipryd gerwin y dorf aneirif awr, 

Ag ſyad fel Afaritius yn myn'd 1'r tan yn awr. 

Dewch yma feibion Adda aneirif dorf ynghyd, 

Ag ſydd a'ch holl ddifyrrwch o fewn dacarol fyd ; 
Edrychwch *nol eich trachwant draw draw ar ddiwedc 
A gwelwch un och brodyr yn o berwi yn y llyn, (byny 
Deffrowcb, ac edifarwcb, wel' heddyw ydyw'r dydd, 
Pob rhyw addewid bywyd am heddyw_n unig ſydd ; F 
Rowd gair o fewn y llyfr am foru etto erio'd, 
Ac f'allai er ich- ddiſgwyl nad ces un foru'n bod. 


O gwelwch y gwahaniaeth rhwng Lazar ſy'n y ne, 
Yoghol a monwes Abra'm yn byfryd iawa ei le * 
A Due 


C873 
A Difes ſy'n nhrueni, y truenuſaf wr, 
yd, Yn methu cael er beggian y defnyn lleia o ddw'r. 


Er byw'n helaethwych beunydd a'i fwrdd yn eitha llawn, 
4&5 AA gwppan yn myn'd troſodd o foreu hyd brydnhawn : 
A gwiſgo yn ardderchog mewn ſcarlad ffur a la'n, 

'5» Mae heddyw 'n analluog i ddofi gwres y tan. 


Ond Lazar' ſydd a'i glwyfau heddyw wedi iachay, - 
Ynghanol mor © olud heb eiſiau ac heb drai ; 

Ei boen ei drai a'i drallod ei gyſtydd yn y byd, 

ewn cyngrair ſy'n dwyn elw tragwyddol iddo 'nghyd. 


Pexcoxn. Duw a roddo ei ſendith ar y Farwnad yna, 
i ddangos i ryw un y trueni ſydd o garu r ddaear yt 
afwy na'r nefoedd, Ond ewch at fywyd a marwolaeth 
Prodigalus ei gymydog, a mynegwch a ddalſoch o fylw _ 
ar hwnnw o'r pryd y daethoch i'w ad nabod, i'r pryd 
Jymadawodd ar byd hwn. 8 
5 Carr. Efe oedd o dylwyth mawr yn Midian; enw 
ei fam ef oedd Corbi merch Sur, tywyſog Midian ; ond 
gei dad ef oedd Amvria4; un o'r Cenhedloedd a yrrodd 
yr Arglwydd ymaith o flaen meibion Iſrael ; fe'i gan- 
vyd ef yn nhir M, lle fodd Cain o breſenoldeb yr 
Arglwydd, am ladd o hono Abel ei frawd : ei dad ef 
a grynhodd olud fel golud Creſus, trwy drais, cam, a 
gorthrymder fel 4/aritizs ei hun; ac am hynny augen 
Y doedd eu gwaſgaru hwynt gan rai o'r etifeddion ; fel 
ly wed yr hen fardd, 


2 
ans 


Tr byn a geſglir tray gybydd-dra, 
Y mab afradlon a'i gwaſgara. 


wedd 
(hyny 
lydd, 
Id. 


Ond Prodigalus pan oedd etto ond bachgen, am na's 
mynnai ei dad goſtio-wrtho, a gadwodd gwmpeini dyn- 
on anfoeſol, a drwg : y Thai yn ei jeuengctid a'i cyn- 
choodd i bob drygioni ; ei gyfeillion ef oedd y 
gneddwon, a hynny yo forau iawn, eu llawenydd hwy 
Tedd ei lawenydd ynteu, a'a can hwy oedd ei gan ynteu; 
yn eu cwmpeini yr oedd y dulſimer, y delyn, a'r dawns, 
ond gwaith yr Arglwydd oecd bell oddiwrthynt, Vma 
y treuliodd Prodigalus arian fel gro yr afon, arian ag 
3 3 | oedd 


"pF 


'Dife 


* — 
> 
* A 72 
— — — * * — — . — 
* 
„ — p 
- * — . — * 


— 


— — — 


— — — 
— 
— — 2 
© % 
of _—— — 


* Y = 
2 


gadarn: fe lyngcw yd codenau aur i lawr yn uin me- 


= 


( 18 ) 
oedd ei hynafiaid wedi gadw iddo erbyn y dydd ; ac 
yma y gollyngodd ef aur ag oedd er's blynyddau mewn | 
carchar, yn rhydd o'u caethiwed; a chyfoeth ag oedd | 
ddyledus i'r gweiniaid a doddwyd yn awr yn ddiod | 


luſaf; ac etto rhy fach o olud a gaſglwyd iddo i borthi 1 
pob chwant. Ei geg oedd fel fflodiad y felin ; nid oedd 
digon o wlybrwydd iddo gael tu ymai'r mor; fel y 
Ilwngc tir cras ſychedig ddwfr, felly lyngcai Prodigalus | 
ſidd y winwydden, heb fod ei ſyched ronyn lai, dydd 
at ddydd a gynhyddodd ei feddwdod, nos at nos a 
chwanegodd ei bleſer ; nes o'r diwedd iddo fyned yn 
ben, ac yn arglwydd ar ei holl gyfeillion: yr olaf yn 
flaenaf, y ieuangaf o flaen pawb ; mor barod y w nattur $ 

iddyſgu yr hyn ſy ddrwg. Erbyn hyn nid oedd na 
ffrae, na chynwrf, gwaed na chlwy fau, rad oedd Pro- i 
aigalus a'r Vaw uwchaf ynddynt; a chymmaint BY 


yr ymarferodd a hyn, nes daeth ymrafaclio fel by yd 
iw enaid. A hyn a'i dygodd ef i ymhyfiydu yn y 
gyfraith wladaidd, yr hon aeth bob yn ronyn- ya bl«ſer? 
relaf i'w fol iddo ef. Yn awr ni adawai ef na chwrt,' 
na fieſwn, heb fod yn breſenol; ac ni's cai uſtus o hedd- 
weh lonydd, ond ei flino ag achoſion ymrafael o'r boreu 
ir prydnhawn. Anodd y dyddiau hynny cael un achos: 
Cyfraith yn ei ardal ef, nad oedd ganddo law ynddo 
cymmaint pleſer oedd ganddo i ymddial fel mai gwel 
oedd i ſpendio can dryl! o arian, na dioddef colli han 
ner un o rhei'ny ; a byn a'i haru einiodd ef (fel y ma 
pechod yn arwain i un arall) i ymbleſera mewn anudon 
jaeth, yr hwn ſy'n dilyn ymgyfreithio fel gogyſgod y 
dilyn gwr. Ac nid digon iddofei fod ef ei hun yn ym 
arferyd à'r bai yſgeler, ond rhaid ydoedd dyſgu hefy 
3 eraill y weithred yſgymmyn ; fel y bai ef a'i gyfeillio 
yn ficr o ennill y treial bid cam neu gymmwys ; a dyfo 
allan gyd a Hw//a oddi ger bron y barnur; er bod 
tlawd yn cael ei orthrymmu yn chwerw doſt trwy 
anghyfiawnder didrugaredd. Ond hyn oll a barodd idd 
waſgaru ei dda mor ddiſymwyth, fel y dechreuod 
tlodi i*w gyfarch a gorfad gwyſtlo'r etifeddiacthau t 
a gafodd ei bynafiaid ar wylt! gan eraill, ac ni roeſa 
l - o hony 


' iy eh: ks. EO, QS « _ 2£A hs Rnd — Van aww - 4 1 


eſa 
ny! 


( 19 } 


o honynt fyth yn ol. Fel hyn y daw er afon ym mhen 


blynyddau yn ol i- therfynau cyntaf ; ond er hyn oll 


Ini ddychwelodd ef. oi ffyrdd drygionus, ond aeth 
Frhagddo yn gildynnus gan chwanegu etto bechod at 
J bechod, tyngu, a phutteinio ſydd pyfeillion yn fynych 
Ji loddeſt a meddwdod, golineb à gwvin newydd fydd 
$ yn tynnu y galon oddi wrth Dluw, Vntau halogodd 
Jamryw o ferched diwair, ac a'u llithiodd bob yn ychy- 


dig ac yn ychbydig i wyltlo eu diweirdeb i drachwant- 


Jau ef, ac a'u denodd i wared i ffordd deſtryw, nes 
my ned o honynt yn dd rewdod ir byd, ac yn wradivydd 
iddynt eu kunain. Ond o druenus ddyn ni ſafodd 
| Prodigalus ddim yma chwaith, ond aeth rhagddo yn 
ddiattal i gyflawnu pob trachwant yn un chwant'; ma- 
lis, llid, cenfigen, hocced, celwydd, trais, putteindra, 

3 meddwdad, a chy feddach ynghyd a'r hol! dorfeydd ſydd 


yn eu canlyn o bechodau a lanwodd ei \ ſprydoeQtd fel 
y dyfroedd yn llanw'r mor; ac nid oedd oll o'i fewn 


ya awr ond lletty i Daiafol; Rau i holl fwyſtfilod rheip- 
us y pwll diwaelod oedd ei yſpryd aflan et. 


PtrCon. A oedd ei olud etto yn pata? Pa ddull vr 


7 oedd ei iechyd? Am ei enw gwn ei fod wedi ehedeg 
3 ymaith tel aderyn. 


CaxT. Ei olud vr awr hon oedd wedi treio fel 1lif 


3 nentydd y mynyddaa ; ei bareh a ddarfu, fel yr oedd 
y golud yn darfod ; ac nid pelloedd iechyd-oddi wrth 
$ ddiange arno ef: ac nid ychydig o gymydogion o'r un 
2 yipryd ag 4/aritizs , oedd bob dydd yn dilgwy] am ei 
$ gwymp, ac am lyngeu ei — ſel gwnaech ci dad 


ef a thyddynod eraill, y rhai'n oedd etto yn rhoi arian 
gyd 4 phleſer ; ac yotau ddall-ddyn heb wybod eu bod 
hwy yn ei brynu ef a1 holl feddiannau; y rhai'n yn y 


diwedd gafodd fod yn etifeddion iddo ; ac a wnaethant 
farſiandaeth oi dai, ei diroedd, a'r cwbl a feddai ef yn 


y byd; ac yna darzu ei barch, a'i anrhydedd, gyd a ei 
gyfoeth. Ond tu ag at berifeithio 'r gwaith; ei ddrwg 
fywyd a hauodd oi fewu amryw glefydion meirwon, 
y rhai a't dygodd bob yn ychydig ac yn ychydig 1 lawr 
i'w fedd: ei ſegurdod a fagodd y gowt, ei loddeſt, a'i 
eddydod y dropſi, jandis, y ſplin, a'r ner fows; ei 

fenwetta. 


yn fwy tebyg i ſceleton nag i ddyn yn gwiſgo enaud ac 


„ 
ſenwetta hefyd a ddygodd ei nerth, waſtiodd ei yſpryd | 
oedd, fel yr oedd yn ymddangos cyn myned o'r byd 


eſgyrn. | 
Percon. Ond pa ddull yr ydoedd yn ei glefyd, ac 
yn ei farwolaeth ? da yw gennyf glywed. F 
Cant, Dychrynllyd iawn ac ofnadwy; canys pan 
un waith yr aeth ei glefyd yn drum, ac anſeddyginiaeth- 
ol; fe ddaeth i'w gof ei holl afreolaeth; a'i bechodau a 
ymfyddinaſant iC erbyn ; amgylchynaſant ef fel gwen- 
yn, heb nerth ganddo i gyrru hwynt ymaith ; ei gyd- 
wybod ag oedd yn eyſgu o'r blaen, ac oedd fel y tebyg id 
wedi marw, yn awra ſafodd ar ei thraed, ac a waedd- 
odd; gwaed! gwacd ! hynny yw mai ei bleſerau, ati? 
chwantau a wnaeth angau mor agos iddo. Gwae fi *nawr? 
oedd ei riddfannau, a'i ocheneidiau, ie ſcrechfau ofoadwy 
oedd yn mygu allan o'i ſafn ef: melldithio ei hen 
gyfeillion, melldithio'r gu in, ar gwin-deiocdd y ſpend-3 
todd ef ei amſer gwerthfawr heb ennill, ond ciudo arno? 
ei hun fynyddau o euogrwydd, tlodi anniodcefol, a? 
chyſtudd' ag oedd ficr i'w ddwyn ef i lawr i'w fedd. 
Nid oedd uno feiau ei fywyd, ag oedd yn aneirit na 
ddaeth heddyw i'w gof fel pe buaſent wedi eu gwneud? 
y dydd o'r blaen : ſaeth lem oedd pechod y pryd hyn, 
a'r blas ag oedd ynddynt gynt wedi troi yn wenwynY 
aſpaid : ffiaidd oedd ganddo feddwl am y cyfeillion, ata} 
cyfeillach ; y meddwdod, y loddeſt, a*r ymlanw ddaeth- 
ant gynta iw gof, am mai rhai'n a roddodd achlyſu 
ier lleill i ganlyn. Oer fath dan heddyw oedd yn e 
arennau am anudoniaeth, celwydd, a thrais : brat 
cleddyf yn ei ymyſgaroedd oedd ei anlladrwydd, a'! 
butteindra ; y fath ofn oedd arno farw, fel yr oed 
agos o farw-o ofn y dydd mawr cyn ei —— O* 
crynu yr oedd pob aſgwrn wrth weled dydd gras wedi 
myned heibio yr awrhon ! heb le diſgwyl am druga- 
redd mwy ! Och h ! eb ef, gwae fi erioed pa le yr oedd 
wn tra fu eraill ar eu gliniau? eraill tan y gair, 
minnau yn y tafarn ; eraill yn moli Duw mewn Salm 
au, Hymnau, ac odlau yſprydol, a minnau yn fedd 
ar fy ngwely ; Thai yn dallain, ac yn myfyrio air 
| * 


* 


( 21 ) 


Sbywyd yn y-pryd yr oeddwn i yn corowho ymhlith fx 


ghyfeillion rheglyd meddw. O fel y treuliais lawer 


cant o Sabbathau heb feddwl mwy am Dduw na 'r 
Janifail a ddifethir. Ond dyma 'r dydd wedi dyfod o'r 


diwedd y difethir finnau : fy haedciant i yw hyn oll! 


O na buaſai heb un Duw yn bod! neu na buaſai Pro- 
digalus yn thyw greadur heb fod yn fab gwraig, yna 


mi ddibangſwn o'm holl ofid, ond dyn wyt fi, (a gwae 
fi yr awr hon fy mod felly) ag {ydd yn gorfod eyn pen 
Iychydig ddyddiau fyned 1's farn ; y porth ſydd wedi 


Fei gau, a'r fiwrn o din a brumſtan yn barod i dderbyn 
y troſeddwr. Yn wir fy firynd Percantator chwi fu- 
Saſech yn rhoi llawer am fod allan o ſwn ei ochain a't 
- Tiddfannau anobeithiol ef: yn awr agorwyd ei lygaid 
ac yn awr y cafodd olwg ar ei holl bleſerau yn eu Hiw- 
Fau duon eu hunain, ac i'r farn yr aeth, ar ol pob 
argoel heb weled dim meddyginiaeth i bechadur truan; 
n unig gweled rhyw ronyn arno ei hun yn bechadur, 
ac wedt dinyttrio ei hun gorph ac enaid, meddiannau a 
chy fan, a bod yn rhaid iddo ymddangos felly mewn 
Þarn, a'i droi ar law aſwy Duw. 


Peacon. Mi adwaen lauer fy ffrynd, o rai a dreul- 


Dodd cu bywydau ym mhob pechod, heb ddihuno nes 
Fn eu clefyd diweddaf; a'r Duw mawr fel yn eu cyd- 


ybod y pryd hynny yn llafaru, ac yn gofyn y fath 


gweſtiynan a hyn; rho gyfrif o'th oruchwiliaeth, ni 
bai fod 1n oruchwiliwr muy. A chyda bynny, 
Nychryn yn ei ddal fel ſwyddog yn dal lleidr i'w arwain 
Dt y barr, 1'w gondemnio; canys ni feddent air i atteb, 
ond iddynt wneud waſt ac afreolaeth ar holl drugaredd- 


Þu'r Arglwydd. Duw yn gotyn y pryd bynny, pa beth a 


Awnacthant o'r maeſydd hyfryd a gawiant ganddo; à 


aeth rhan o rhai'n i borthi ei dlodion et a bara; a ddi- 


Bladwyd neb o'u noethion ef a hwynt ; a ddiodwyd neb 
vi rai ſychedig ef a'u firwythau hwynt? au cydwybod 


n atteb na ddo, ond yn cyhuddo.vn eu hwynebau © 


Haen Duw, ac yn gorfod cyfaddef o flaen dynion, iddyne 
eu treulio hwynt oll ar eu melus chwantau ; ac yn awr 


eu bod yn haeddu'r farn oedd ar ſyrthio arnypt, ond 
hy ddiweddar yw hi ary than fwyat y prvd hyn i 
gymmodi 


— —— 


gymmodi a Duw ag ſydd wedi ei ddigio trwy holl} 
ddyddiau eu bywyd, trwy anufudd-dod. Ond yr wyf 
yn gobeithio i chwi Cantator i wneud Marwnad ir tru- 
enus ddyn hwn, er rhybudd i eraill, rhag myned i'r lle 
ofnadwy hwnnw; am nad oes dim argoel llai nad gyd al 
diaflaid mae ei nyth dragywyddol ef y dydd heddyw, 7 

CAN T. Ei Farwnad ſydd ya rhedeg fel hyn. | 


1 Accw loddeſt wedi darfod, 
* Daccw ſeddwdod yn ei rym, 
Ag a lediodd Prodigalus 
Heddyw wedi mynd yn ddim; 
Daccw 'r blaenor wedi trengu, 
Drychweh ar y pennaf un, 
Wedi dodi'r bwyd a'r ddiod, 
Gorau i'w ddinyſtrio ei hun. 


'2 Pwy bleſerau 'nawr ſydd ganddo ? 
Ai nid llais y delyn fawr ? 
Neu ynteu ſyn y droed rygyngog 
| Sydd yn jigco 'rhyd y lawr? 
P'un ai gwin ai ſac ai brandi ? 
Mae e'n yfed yn ei hynt? 
A yw 'n llauwen yn y cwmpni ? 
Ac yn difyr meęꝑis gynt ? 
3 O nag e fe ddarfu hynny, 
Yn lle gwin, evogrwydd trwm 
Sydd yn lloſgi ei golyddion 
Megis y berwedig blwm ; 
Screch cythreuliaid ydyw 'r delyn, 
Dyna 'r dawns mae e'n fwynhau, 
Myrdd o ellyllon ſydd yn boenwyr, 
A thrwy gilydd yno 'n gwau. 


4. Dyna'r ſwpper ſy iddo heno, 

Brwmſtan todd yn danllwyth las, 

Bwytta hwnnw, hwanw 'n tarddu 
Trwy bob twll o'i gorph i ma's, 

Ynlle cymmyfg pob rbyw liccer 
Y fed llid tragywyddol ſydd, 

Tywy:lwch du dew ellir deimlo 
Yn lle hyftyd oleu 'r dydd. bB Dewe 


bol. ( 23 ) 
wyfys Dewch yn gryno feibion pleſer 


tru- Y ma dewch i lan y llyn, 
relle, Tros un funud gwrandewch riddfan, 
yd a Gwelwch ddagrau'r adyn hyn, 


W. Rhowch ffarwel i bob pleſerau, | 
Rhowch ffarwel y mae'n brydnhawn, 
Y mhen ychydig bach o ddyddiau 
Chwi gewch berffaith daliad lawn. 


6 Mae yn Eden well pleſerau, 
 Uwch pleſerau tan y groes 
Cariad ragor nag {y*n nattur 
Sydd i weld yn angau loes : 
Mwy llawenydd, mwy digriſwch, 
Ffeinach cyſur, uwch ei ryw, 
Nag a welwyd ar y ddaear, 
Sydd ym mhreſenoldeb Duw. 


Pra cox. Ond deuwch bellach, ac adroddwch ychy- 
pig am fywyd F/gelius y Criſtion; canys mi wn y caf 
yw bethavu, os nid pob peth yn ei fywyd ef yn hyfryd; 
A rhyfeddod nid llai nag un o ryteddodau Duw, yw 
£wrdd a chriſtion yngwlad yr Aipbt, ag ſydd ericed yn 

&1ynol i bob gwir Vaeliad. | | 
Car. Ffidelius a anwyd yn nhir Canaan, ei fam 
ef oedd Hilties, ati dad yn Amoriad; ac yntef ei hun a 
ſgorwyd arno mewn lle digyſur, ar ganol y maes ; ac 
Ti thorrwyd ei fogail yn y pryd v ganwyd ; ni's cyweir- 
wyd ef hefyd a halen; ni's golchwyd ef mewn dwfr 1'w 
Je.idalhau ; ac ni's rhwymwyd ef a rhwymyn ; ac oni 
duaſai i un ardderchog o nerth, a mawr iawn, a lluoſog 
ei drugaredd i'w gael ef yno, darfuaſai am dato yn y 
Wydd yr eſgorwyd arno. Ond y gur hwnnw a hym- 
zeleddodd ef; a'i golchodd ; a dorrodd ei fogail; ac 
i cyweiriodd a halen ; ac a'i dilladodd ; ac felly y 
V fodd, ac a aeth yn fawr. Ond pan gynta cynhyddodd 
faintioli, fe drodd, er ei holl driniaeth yn ddyn pech- 
durus, fe anghofiodd ei Greawdi.r, ac a gofleidiodd 
dob pechod yn un chwant ; fe dorrodd holl orchymyn- 
on ei Dduw, ac a dreuliodd ei dalentau, gan fyw yn 
fradlon z nes daeth amſer ſerchowgrwydd, a rhad ras i 
| | ddirwyn 


WC 


( 24 ) 
ddirwyn i fynu, ac arfaeth Duw i eſgor ar awr o 
drugaredd ; yna galwodd y nefoedd ar ei ol, a llais ac 
orfu arno gyd a Saul i wrando ; fe ufuddhaodd i air yl 
bywyd ; ac a ddaeth adref i fyw tan aden Efengyt gras. 
Ac am ei fod 4'i drigfan yng wlad yr Aipht, yn gym- 
mydog i mi, a' m bod gyd ag ef yn fynych yn ei driſt- 
weh, aiwynfyd ; zac iddo yn fynych ddatguddio i mi 
ei holl teddwl: ni allaf lai na'i ofod allan, fel y pitiwrf 
mwya cymmwys ag wyf yn adnabod o griſtion ; ar ol 
dull y Teſtament newydd ; ac O] na bai pawb tan yr 
enw hynny, a'u graſuſau mor glir, *a'u hyſprydoecd y 


mor wreſog, a'u bywyd mor hardd ddiſglair a't fywyd 


ef, Vr oedd Fjde/ivs yr un dyn o mewn ag o maes z 
yr oeddun yn gydnabyddus ag egwyddorion ei grefydd, 
ei brofiadau tumewnol, gwaſtatrwydd ei fywyd, yng- 
hyd à'i holl weithredoedd o ffydd, a chariad ag oedd ef 
yn ei ymarferyd o bryd i bryd; yr hyn os caniata Duw @ 
a oſodaf allan i chwi fy ffrynd Percontator. 
Prxcox Ewyllys fy nghalon, ewch rhagoch, | 
Cant. Fe ymneilltuodd ei hun yn hollol oddiwrth & 
gy feillach yr Aiphtiaid, pan y treiddiodd ef gyntaf if 
wlad yr Hipht: ac yr oedd ef ai deulu ar eu pen eu 
hun, heb ei gyfrif y nghyd a a'r Cenhedloedd; etto pa bryd Þ 
bynnag y deuaineb o'r wlad anniolchgar honro i geiſio 
un rhyw gymmwynas gan F/e/ius, ag aliai efe ei roi 
heb wneud niweid i neb o deulu'r ffydd; nid oedd neb 8 
yn fwy ewyliyſgar nag ef yn holl dir Ham. Yr oedd 
ef am wneud daioni i bawb, ond yn bennaf i etifeddion Y 


Seion, Pa wag haneſion bynnag, pa ſiſial, a chelwydd & 


pa wag gleber, neu newyddion diſail bynnag fyddai 
ar lled, ni chawd clywed erioed i'r un o honynt fy ned 
allan trwy, neu o enau Fjfde/ivs. Os un terfyſg, ac} 
ymrafael fyddai yn yr ardal honno; os un cenfigen a} 
drwg ewyllys fyddai gan neb, un yn erbyn y Hall; ni 
chawd ei fod ef ag ua llaw, na bys ynddo ; ; Canys go- 
leuni'r nef a ddyſgodd ei eluſt i 1 wrando,a'i dafod i lafaru Þ 
yn union ffyrdd yr Arglwydd ; ond ceiſio ei oſteg trwy 
bob moddion, a hoff oedd ganddo fod yn dangnefeddwr. 
Ond fyth ni threuliai amſer hir, ac ni ddywedai eiriau 
ofer ; a derbyn wyneb fyddai ym mhell oddi wrtho yn 

y fath 


621 

fath gyſeillach: ac yn ei lle byddai ſymlrwydd, 
bryd heddychlon, geiriau cariad, a dattod Ilid, a, 
I arcithiau melus am dragywyddoldeb, a'r farn a 


r yRdd ; yr hyn gedd yn awdurdodol rhyfedd i ddaroſt- 
as. Wig terfyſg, goſtegu yſpryd gu yllt, ac addfedu dyn- 
m-W i heddychu y naill ar llall. Rai prydiau cyn-metha 


iſt. veud diben ar derfyſg, Ffar/;us a wobrwyai'r cyngyn 
mi Werllyg 4'i arian ei hun, er mwyn i'r gwan gael llonyd4 
wr In ei ddannedd didrugaredd. Ei fywyd et oedd ang- 
_olWncfin, a rhyfeddol ; ei deulu oedd brydferth, moeſ- 
yrgÞl, a rhinweddol ; ei weiſion, a't forwynion oedd oll 
dd Þ hy fforddus, fel yr eiddo Abraham ; pan demtid un 


yd Whonynt i'r radd uchaf, ni chaed clywed lly ra rheg 
s ; i enau ef; ond gwaſtad, ac amyneddgar yn eu;ho.l. 
dd, Wvdriniadau a dynion poethion. Ei dy ef oedd yn Deml 
g- Arglwydi-Dduw: yno yr oedd addoliad boreuol, a, 
ef Wirydnbawnol, fel ym mhabell yr Arglwydd : Bibl y. 


uw ſegr oedd yr hol! deplu mor hyddyfg ynddo, ac yw - 
entyn yſgol yn ei Rammer: hy ſryd oedd ei. feibion 
1 ferched yn ymbyngcio o hayo:: ac yn benditbio Duw 
rth laid WES gg e Od!au yſprydol, trwy gydol 
f i With y dydd.a'r nos: ei holl deulu ef oedd wedi eu dyſgu 
eu in egwyddorion.v ffydd, a holl haneſion yr Vigty thur 
yd An: yn fyrr ei dy et oedd megis coleg o ddifynyddion; 


ſio wb oedd yno yn ddarllenwyr, yn weddiwyr, yn ath- 
roi won, ac yr bropbwydi; ac yr wyf yn meddwl na's 
eb w elais mewn man tan y nef ragor o ffyddlondeb i ben- 
dd Rulu; dyſgybiaeth mwy manul; na guell theolau, ac 


| yn cael eu cadw i'r manylrwydd mwya. Chwi ryf- 
dd Mdſech y fath drefn fanul, ddoeth ac adeiladol oedd yn 
dai teu!v hwnnw : diau fod yſpryd y Duw byw yn cy+ 
ied Wrwyddo y rhai a'i goſododd hi. Y ma yr oedd gwaith 
ac eilltuol i bob yr un; a chymmwyſder rhyfeddol ym 
| a hob un at ei orchwyl. Yma yr oedd pwys a chaledi'r 
ni waith yn atteb grym, oedran, a deall y gweithiwr, 
go-Nid oedd yma na chymmyſg, nac anhrefn, nac un 
aru th yn rhedeg i Wwaith y llall; ond y fath gydſain 
wy Yawadgar, a.rheolaidd i maes, ac i mewn, fel yr oedd 
wr. Noethineb y nef ib weled yn y goſodiad o honynr. Ac 
iau r ffyddlondeb oedd e un i' w feiltr, yr. by trach 
| i'r 


5 
ir Arglwydd ! Pawb y tu cefq i'r goruwchwiliwr fel eith 
du wyneb, a't holl egni i ddwyn y gorchwyl hwnnw 
ymlaen. A phe buaſech ond edrych arnynt dros ronyn 
yn eu haddoliad teuluaidd, yma yr oedd harddwch 
mwy a blas, a phleſer na's anghofia fi o hono byth/ 
Pan gynta y tarawai'r gloch yr awr weddi, y doi yr holl 
deulu yn blant, yn waſanaeth ddynion, a dieithraid rai. 
ynghyd i'r lle pwyntiedig o addoliad; yſtafell wedi ei 
haddaſu ir pwrpas hyn; ymha le yr ymddangoſent oll, 
gyd a difrifwch, pwyll ac eitha pryſurdeb; F#delius ei 
hun oedd yr offeiriad, a i ſwydd a rowd iddo gan yr! 
hun ſydd yn caethiwo caethiwed, ac yn rhoi rhoddion 
i ddynion ; efe a ddarllenai ran o air Duw yn yſtyriol, 
ac yn barchedig; ac a agorai y rhan hynny gyd 4} 
gwres, profiad, a goleuni; a'r holl dealu yn ei dder- 
byn fel o enau yr Arglwydd. Yna Hidelius a daer 
weddiai yr Arglwydd tros ei deulu ynghyd a holl ddynolh; 
ryw, a'i weddi ef oedd fel diliau mel; ei afael oedd mor 
gry fed, na's gollyngai o Dduw nes rhoi iddo ryw arwyddÞ, 
o fendith ; ond ar ol y cwbl, y byddent ficr o ganur 
Hymn, a thyma r canu goreu ag a glywais i erioed : 
torf o ddynion (canys teulu Ffdelius oedd aml iawn) a'ulyn 
holl galon yn moli Duw, ac yn ſwynio ei glod, nes) 
Thoi calon y rhai lleſg i garu, a bendithio ; ac yr awrd 
hon we i Efdelius i farw, mae ei holl dy ef etto ynÞ$ 
dilyn yr Arglwydd yn ddiwahan ; ac efe trwy ei ymar- 
weddiad da, ei gynghorion, a'i yſpryd a genhedlodd 
fywyd yn eu cydwybodau, na's ymeau a hwynt tra font, 
byw yn y byd, fel yr wyf yn gobeithio : canys ni fyn& 
ei feibion na'i ferched y dydd heddyw, i gyfeillachuFag 
dim ar byd annuwiol mwy nag ynteu ; ond fel plantſpe 
Jonadab mab Rechab, na fynnai yfed gwin, er ei daerWi: 

ymmell ef arnynt ; am i'w tad orchymyn felly iddynt;Kkc 
felly hwythau, ni's gwnant gyfeillion mynweſol o nebÞþd 
ond y ſawl ſy'n teithio tua mynydd Seien; (y fath eff. uc 
aith a hynny ſydd gan eſampl dda rhiem ar fywyd yÞg 
plant) ond yn unig a fyddo o bur anghenrheidrwyddſde 
mewn gwlad, a chymydogaeth, er mwyn cadw i tyuuſtr. 
gariad, heddwch, ac undeb; prynu, a gwerthu, yr hyn{r: 
a drefnodd yr Arglwydd er cynnal bywyd dynol-ryw. 
* 


a 
c 
h 
a 
f 


(27) 

Fr oedd Fþ1elivs wedi derbyn llawer o'r byd hyn; &r 

1 ei rglwydd wedi ei fendithio, fel y bendithiodd {/aac ; 
NWS; dir oedd yn cnydio yn gan dyblyg, fel nad oedd 
1YUEeſydd gyffelyb i'w facſydd et trwy holl wlad yr 
ch ihe : ond hyn oedd mor belled 0'i roi ef yn gybydd- 
th. d, fel yr oedd ei law yn eſtyn allan, fel yr oedd llaw 
101] Dun yn dwyn 1 mewn ; ni's gwelais a'm Nygaid un mor 
Tal Yaclionus ; ac ni's clywais 4'm cluſtiau am mor ſyn- 
1 elBwyro!, a doeth yn cyfrannu ; yn adnabod ei ddydd 1 
oll hoi, ai ddydd i beidio; gwrthddrychiau cymmwys, 
ei ge anghymmwys ; a pha roddion oedd orau i bau b Iv 
yr agel, Dillad roi ef i'r noeth; bwyd ir newynog ; arian 
jon fr anghenog; meddyginiaeth i'r claf; cerydd i'r af- 
10], geolu; ; Cyngor i'r dall, ar anghyfarwydd ; rhybudd 
d 2Fr fol, ar cyndyn; cymmorth, nerth, a diddanwch 
er · Fr weddw, a's ymddifad, rhag yr hwn fyddo trech nag 
aer f; yn fyrr, tad pob gwan, a rheidus; brawd pob 
nolÞvfr, a thrafferthus; ac amddiffynfa gadarn yr hwn 
orig; ddai ar gael ei lyngeu gan fwyſthlod rheipus y byd 
dd oedd Ffidelius : ond etto dialydd ar y rhai oedd 
nu n bwytta Seintiau Duw fel y bwwyttant fara ; ac yn 
1 :Fznych y dygodd ef yr yſglyfaeth o law'r cadarn, ac yr 
a'VÞnrheithiodd ef y rhai ag oedd am ddamſang Iſraeliaid 
nes Paw tan eu traed. Yr oedd y gwr duwiolaf hun yn 
*r ad nabod yſprydoedd dynion yn fwy rhyfeddol nag y 
Yn gallech gredu; fe dreiddiai ei lygaid i mewn i galonnau; 
'J ddeall gwahan rhwng tlawd, a thlawd; goneſt, a di- 
hellgar; gwir wrthddrych eluſen, oddiwrth yr hwn 
pad oedd mewn eifiau. Rhifedi o weddwon a waredodd 
ynſef o ddwylaw eu gortbrymwyr, nid llai o ymddifaid a 
huFagodd, ac a feithrinodd ef ar ei draul ei hun; ei dy ef 
antſpedd yn dy ymddifaid, a'i fivrdd oedd bwrdd y rhai 
zer Hiymgeledd. Mae lliaws o blant heini, o feibion gwrol, 
nt;Kc o wyr anrhydeddus, heddyw yn nhir Ham ag a ddyg- 
edÞÞdd Ffdelius i fynu, wedi ev cael yn dlawd, yn noeth, 
ff. e yn hollol ddiymgeledd. O pwy all rifo cynnifer un 
Vg a daflwyd allan o'n Iletty, ag y parotodd ef letty 
ddſddynt; fe g'wilyddiodd ac a faeddodd eu gorthrymwyr, 
nuftrwy drugarhau wrth y rhai nad oedd rhwymedigaeth 
ynÞrno i wneud da iddynt: ond er hyn oll, nid ydoedd ei 


W C2 Zel 
y 


3 ; 
Zel ſyth yn ennyn i'r eithaf, na'i galon yn gwreſog 
tyth Ir fath radd, wrth un weithred dda, na phan b's 
yn rbyfela o blaid y ſaint; nid oedd dyn larieiddiach n 
Moſes tan y nef, etto gwelwch ei boethder tros wait 
yr Arglwydd, a daioni ei bobl; Fidelius fel ynteu, 
ennynnai yn din yn achos etholedigion Duw, ac a' 
hamddeffynai fel pe boaſai ei achos ei hunan ; 
oedd yn edrych mai'r gwaith pennaf a feddai ef ar 
ddaear, oedd gwneud daioni i eglwys Dduw : yr ced( 
holl gorph teml yr Arglwydd iddo fel un plentyn ; af 
aſtudi ydoedd eu hamddiffyn, au hachub rhag geiriay 
drwp, gorthrymder, tlodi, gofidiau, a phob magla 
eraill oddiwrth y byd, a'r Diafol, ag allai efe eu cady 
rhagddynt Y ma y gwelais gyflawnu fr yſgrythur, an 
ofalu am y gwir weddwon, y rhai ſydd nos a dydd yn 
gweddio Duw ; yn ymddifaid o bob peth ond yr Ar 
glwydd ; fe fedrai Ffdelius adnabod gwahaniaeth rhwng 
y Thai'n a'r rhai gwag fiaradus, rhodreſgar, ag oedd yo 
dwyn chwedlau o dy i dy, ac adrodd pethau nad oedd 
ent weddus ; y rhai ſydd yn peri arghydfod, terfyſy! 
ac ymrafael rbwhg thai arwyl Dew ; ond y gweddwb 
oedd Ffdelins yn dad iddynt, oedd wyr a gwragedd an 
alluog i weithio, ac wedi (trwy orthrymder neu lettyga 
ru ch) rnedeg i dlo li; y rbai oedd yn dwyn pair da ga 
yr hol! eglwys, ac wedi bod eu hunain yn gynnorth} 
wyol, ac yn golchi traed y ſaint; yn awr yn utadd, yn 
dirion, yn aeddfwyn, ac yn oftyngedig, yn chwannog 
ar ol eu gallu i wneud ev goreu i bobl yr Arglwydd 3 
Thai or rhai'n oedd hen, ac oedrannus; eraill o few” 
terfynau oedran, fel gwyryfon pur yn gweithio à u dwyY" 
law heb fod yn foddion i fwytta bara ſegurdod. EHu 
dedd yn waſtad*ar bob fiwrnai o dre, yn manwl holi a 
weiniaid y ffydd ; gyd a rhyw fiys enbyd i ddilladu f 
noeth o honynt, a phorthi'r newynog ; gan edrych ar 
nynt ymbob gwlad fel tylwyth ei dy ei hun; ei frodyr 
ai chwiorydd, ei deidav, ai fammau y galwai ef 
rhai a gredent yn yr Arglwydd : ni flinai ef ar eu cyf 
eillach, ac ni ddeffygiodd wneud da jddynt trwy ei 
holl fywyd; mae llawer cant o honynt heddyw yn 


gynnes yngwlan ei ddefaid ef; ac mae celurnau rhai c 
honynt 


10 
at 


(2-1 


nynt wedi cael eu cad ya llawn blawd, a'u ſtenau 
b fod yn wag © oleiy, y naill wedi ei fedi ar ei faeſ- 
d ef, a'r I]all wedi ei waſgy allan o'i oliwyddlanoedd 
, Dywa 'r ffordd ydoedd ef yn ddewis i wneud i 
ddion, yn lle eu pentyrru ynghyd fel 4faritizs, erbyn 
dd diayſtr a cholledigattb. Mae 'n wir fod ganddo 
br ac arian lawer jan, ati olud ydoedd fel golud 746; 
d vil o honynt oedd rydd, ac agored i waſanaeth holl 
ulu 'r ftydd, pa bryd bynnag byddai Dduw Faces yn 
plw am danynt. Hyrod uwch y cwbl oedd efe at 
geinidogaeth yr efengyl, yr oedd ef yn edrych ar y 
dai'n fel cenhadon wedi eu hanfon i wared o'r nef, i 
Wor thi praidd Duiy yn yr anialwch. Fe anfonodd ar ci 
aul ei hun, amrywiol o honynt i wledy dd pell, lie yr 
dd y bobl mewn tywyllwch maur, heb glywed er- 
ed am air y bywyd, a'r iachawdwriaeth fawr yngwaed 
oen ; mae rhai o ardaloedd yr Idi ya ei fendithio, 

vp dyrchafu ei enw hyd y nef 3 am mai efe oedd yr 
feryn gynhyrfadd yrArglwydd i ddanfon attynt luſern 
hawdwriaeth, Yn nydd cyſtudd, ac erlyd gyat yng- 
lad yr Aipbs, pan ydoedd pregethwyr yretergyl a'u 
w y dau yn eu dwylaw, y cuddiodd ef hanner cart o 

ophwydi yr Arglwydd mewn ogof, gyd ag Olediab, 
t y porthodd ef hwynt yro à bara ack dufr; ac a'u 
dvodd rhag Jegabel brenhines gu lad yr Aipht, yr hon 
dd yn yfed gwaed y ſaint fel dw fr, ac yn ciniawa bob 
„ad ar gnawd gwetfion Tywyſog heddwch. Fe gai 
ſiau fod arno ei hun cyn cai eiſiau fod ar brophwydi 
uw ; nid oedd ei feirch fyth with waſanaeth well yn 
olwg, na phan y Faent yn hol, neu hebrung rhai o 
Pgyrn yr eſengyl i ſwnio allan y iachawdwriaeth fawr 


ar gwaed yr Oen. Mi clywais ef yn Jlafaru yn o'eu fel 
lor wawr, fod y creadur yn ocheveid:o vrth ddioddeu 
f "thi blys, cy flawou trachwant, a digoni nwydau drug 
vi vrthgiliedig blant dies, a'i fod yn awr Wedi ei gaeth- 
/ eilffÞ'0 i aflendid dynol ryw, ac yn gaethwas i ennyn.llid, 


alais, cenfigen, aflendid, balchder, a phob pleſer yn pn 
want; ond medd efe, y creadur ſydd yn ei le, pan 
bo yn porthi, yn cynnal, ac yn helpu dyn at waſan- 
ch y nef, A phy bynnag oedd pynhelin à'i dy of; 

C 3 / fe p21 


4 
(3 ) 4 

fe gai weled fod holl greaduriaid Duw yn cael eu treu b 
10 ganddo er adeiladaeth, ac nid er gloddeſt, a meddi 
God; dillad er harddw ch, ac nid er balchder; a hal 
drugareddau Duw, er help i ymeſtyn ymlaen tu 
nefoedd, — Cyſeillach F#e/ius oedd hyfryd, a ne fa 0 
eariad oedd yn teyrnaſu yngwedd ei wyneb; pob gill 
o'i enau oedd yn tueddu gwneud dynion yn well, i 
dduwiolach, ac yn fwy rhinweddo} ; os ceryddu, fd 

wnai yn ddirgel ; os cuſuro, fe'i gwnai yn gyhoed$ 
os lladd, lladd er da; os codi, codi yr enaid yn nes 
nef ; ond pa un bynnag ai taflu lawr, neu ddyrchal 
i fynu, pob peth a wnai, neu ddywedai oedd oll mey 
cariad, 
Pzxcow. Ond peth rhyfedd os nad oedd yn caell q 
anghredu gan lawer gwrth. ddywedydd yn ei erbyn; 
erlid, ei wawdio, ei ddibriſio; canys pry bynnag at 
byw yn dduwiol yng Nghrift Ieſu a erlidir. Mae ha! 
ddraig à gelyniaeth gwaſtadol yn erbyn had y wraif 
y ddau hyn a wrthwynebant eu gilydd hyd fyth; p 
Thy fedd nad oedd llawer o wrthwynebiadau iddo, a | 
byfiawnderau, a gorthrymderau yn cael eu goſod ar® 
am ei fod yn gwneud cyfiawnder dros enw y Duw by 
rid ydych yn ſon dim am ei groeſau, ei gyſtuddiau, 
broſedigaethau, pa fodd attolwg y caſodd y ffordd ni 
eſmwyth a hvn i'r nef ? nid oes gennych ond torfey 
o rinweddau allanol, tymmerau hyftyd, ag all llaiwe 
bonynt fed mewn nattur, na chenhedlwyd erioed! 
Dduw ; dymuno 'rwyf arnoch, im' gael clywed ſon 
ei groes ef, canys mae 'n rhaid codi honno cyn ge 
cy flaw n ddilyn yr Arglwydd ; am hynny, os cafodd 
hwynt, pa fodd yr ymddygodd tanynt? ai made 
gar tan bob dirmyg, gwawd, ac erlid? ai addfw 
tan bob croes, cyſtudd, a rbagluniaeth wrthwyne 
neu ni te. 

Cant, Nid ordd Ffdelius yn rhoi achos i neb 
wrthwynebu, nag chwaith i roi drwg air iddo ; ons 
oedd ei haelioni, ei diriondeb, ei gymmiynaſgar 
debygſid yn abl concwero pawb or byd; etto rhw 
genßgen honno, ſydd yn blino am, 2c yn llidio 


y ſawl a lwyddo yn y byd, ag a gyrhycdo mewn pe 


( 31 ) 
da, neu enw.; y gelyniaeth hynny ſydd yn erbyn gwir 
ras gan bob dyn natturiol, yrghyd a'r llid hefyd ſydd 
gan ddiafol at ddelw Duw ym mhawb, a barodd ennynu 
mewn llawer o bobl dan o wneud niweid i Ffide/ius : 
ond fel Maſes gwas yr Arglwydd, ei Dduw a'i ham- 
ddiffynodd ef; a'r golofn dan a ſafodd goruwch ei ba- 
bell ym mob dydd cyfyngder, a chaledi. Rtai a 
geiſiaſant dduo ei enw, ond hynny drocd er parch 1ddo 
rhai a'i dirmygaſant ef i'r radd uchaf, ond ni's ty nawyd 
cufydd trwy hynny oddiwrth ei faintioh : pwy a rif 
mor fynych y bu ef yn nod i ſaethad rhat arwir; ni 


. allaf lai na meddwl am 7o/eph wrth-goho am dano; gor 


oedd wirion, diwair, a fyddlon yn cael cam-achwyn 
arno, fel pe buaſai euog o'r camweddau duaf ; ei enaid 
a roddwyd mewn heirn, a't draed mewn cyftion, er na 
chafwyd twyll yn ei enau, nac anghyhawnder yn ei 
fywyd; felly FfJelias; drwg ewyllus, a malais oedd yn 
ei amgylchu ef fel goleu'r dydd ; ond ni's beiddient 
wneud niweid iddo; nac yn fynych ddatguddio'r drug 
ewyllus ag oedd yn eu calonnau atto; canys Duw of- 
ododd ei ben ef uwch ei elynion, ai ofn ef oedd arnynt; 
yn y tywyllwch yr oedd ei rerth, a tu cefn iddo yr 
haerent yr anwiredd ; yno y condemnmwyd ef amryw 
weithiau, am bethau na's gwyddai odciwrthynt; ond 
yma cafwyd gweled ei amynedd ef, ac yma y cafwyd 
prawf o' yſpryd : yn nydd y dirmyg ni roddodd ddant 
am ddant, a ſen am ſen; ond o'r tu arall fe gauodd ei. 
gluſtiau rbag gwrando ſiſial dynion ſegur; ac ni's 
credodd bod y chwedl mor ddued ag y mynegid iddo; 
fe geryddodd y rhai oedd yn dwyn newyddion o dy i dy, 
ac a ddymunodd gael llonydd i wrando ar areithiau 
mwy ſylweddol;'y rhai medd efe, oedd i cael yn yr 
yſgrythurau, ac yn ei gydwy bod ei hun; ac fe weddi- 
odd yn daer dros eierlydwyr, maddeu iddynt,. O Dad, 
canys ni's pwyddant fa beth y maent yn ei wneuthur, 
Rhai cedd yn rhyfeddu os dioddefai ef rw yſpeilio yn 
llawen, ond hyn a wnaeth yn foddlon er mwyn rhydd- 
did efengyl Criſt ; pan nad oedd un ffordd 1 helaethu 
teyrnas Emmanuel well na dioddeu talu'r fys anghyf- 
ian n: ac er ei fod ef yn ddigon abl i amddiffyn ei bun, 

pan 


632 

pan y byddid yn duo ei enw; etto am zchoſion nad 
oedd gogoniant yr eſengyl yn gorphwys arny nt, gwell 
oedd ganddo, pan y tarewid ef ar y rudd ddehau, i 
droi y rudd aſwy hefyd nag ywddial; a phan dygid ei 
gochl ef gwell ganddona blino ei vipryd mewn cyfraith 
am werth cyn lleied, i ymadael ai bais hefyd ; canys 
bob amſer yr oedd ei olg as ogoniant eſergyl Duw. 
Rhyfecddadd Uliorizs, os dioddefai ef ddug ei enw, ac 
ynteu yn ddieuog. ac yn ddigon abl i amddiffyn ei hun, 
ond er ſyndod iddo, ac i bawb vn y gymy dogaetb, fe 
gadwodd ei amynedd, ac a faddeuddd i'w ddrwg cw- 
yilyſwr . a phangynta y daeth ar ei law i wneud cym- 
mwynas, fe'i bendithiodd ef; ac a M nacth ddaioni an- 
nigwybadwy iddo ; yr byn barodd i'r dyn Nen 
| hwn, i beidio cynnyg g 2wneud drwy iddo mwyach : 

fe redodd gair am 72 44, os oedd neb am dailga yl 
eymmwy nas ar ei Jaw ef, am wneud nin eid iddo: ond 
etto er mor ſaddeugar yr oedd am droſedd yn ei erbyn 


ei hun, ac er mor farw ydoedd i'w enw ei hun; etto 


nid oedd felly i enw, nag achoſion ei frodyr na'r efeng- 

|; yr hon oedd yn nes atto nä'i einioes ei hun. Pan 
cododd pendefig ardderchog, un waith o'r wlad honno, 
yn ei erbyn ef, gan wahardd pregethiad y gair o fewn 
iw dy, vr hwn oedd ganddo fel teml agored i broph- 
u ydi r Arglwycd; ac yn ganlynol i'ẽW daflu allan o'r 
holl ardal honro; a gwneud i aelius i dalu ffys ddau 
ddyblyg am idco dderbyn gair y ffydd o tan ei grong- 
lwyd ; y pryd bynny yr ymwrolodd ef yn yr Arglwydd, 
ac yn roethireb ei Dduvy ; gan oſod yr achos o flaen yr 
achel ſwyddogion, ac a ddaliodd y peth yn wiol, ac 
yn ddilwfr o blaid y ffydd; yn foddlon treulio a feddai 
vn y byd ar y fath achos ag oedd yn perthyn at iach- 
audwriaeth eneidiau dy nion; ; ac yn gwybod bod cyf- 
. Faith y llywodraeth o'i blaid, fe ennillodd y dydd, ac a 
gafodd rwydd hynt i'r efengy] fyred 4 bol wlad 
yr 4ip4t ; ac fyth nid oedd mor ddibris, ac mor iach 
am achoſion eraiil, ac am ei achoſion ei hun; canys yna 
fe geryddai yn lym, y rhai oedd yn duo eu henwau, 
ac a goſpodd amryi ag oedd ya treiſio teulu'r ffydd, ac 
a fynnodd amſerau mwy heddychlon ; trwy goſpi drwg 


weithredu yr, 
x 


("43 7). 


2 weithredwyr, a dial ar elynion yr Arglwydd, fe] Da- 


}44 y gwr oedd wrth fodd calon Duw. Ac i'r diben 


hyn, fe byrcaſodd iddo ei hun ſwydd oruchel, ac ar- 
2 benig yn y wladwriaeth; fel y gallar gael gwell Honydd 
3 1'r gwirionedd fyw, a guell rhydd-did i bregethu gair 
y deyrnas. Vn ſyrr, yr un peth cedd gwneud niweid 
i gredadyn, ag i ganwyll ei lygad ef; mor gu oedd 
ganddo y ſaint o bob enw ; ond fe adewai amryw iw 
3 felldithio ef ei hun, ac a ddywecat, Gad ide, yr Ar- 
3 e/wydd a barodl iddo. Anghyffelyb ydoedd yn ei hol! 
ymarweddiad, manw},gwreſog, a gwiliadwrus yn ei ddy- 
ledſwyddau atDduw, cywir, goneſt, a didderbyn wyneb 
gat ddyn ; ſobr, cymmedro}, a hunan-ymwatol atto ei 
Z hunan, 


Pexcov. Rhinwe2dol, a hyfryd oedd ei ymarwedd- 


iad, a'i fywyd, cymmwynaſgar, a haadd ei dria; 
caredig i'w ffryns, a maddeugar i'w eltynion ; a chredu 
yr wyf mai gor da; a duiiol oedd Ffelius; ond y 
mae moeſoldeb yn mybed ymhe!!; a hunan-gyfiawnder 
ſydd yn myned ymhellach ; ac edrvchweh ond ar eg- 
*wys Rha/ain j pa dryſoran anfeidrol a roddodd miloedd 
o rhai'n at achoiton eglwyſig ? i borthi tlodion, gwedd- 
won, ac ymddifaid y rhai oeddent hwy ya ei deb) g fod 
felly o'r lleiaf ; pa zel ſydd ganddynt at cu Hegluys 
eu hun ! pa gyflaivnder a roiſant at wedd-dai, monach- 
logydd, a chappeti! pa liaws o ofeiriaid, monachod, 
22 monatheſau ſydd heddyw yn bwytta bata o'u hydlan 
hwy? ond nid oes nemawr o thai'n yn aUnabod gwaith 
gras ar eu calonnau, nac yn adnibod yn deimladwy 
Zaiwelon Yſpryd Duw ; eu holl ddiwydrwydd yn eu 
haddoliadau, a rhifedi eu gweddiau, ſydd yn fawrio yo 
rhy drwm o hunan-gy fiawnder, a phrynu 'r nef. Ond 
ger mai o ryw arall yr oedd FEfdeliu, etto da + 
glywed pa ſut yr ydvedd am y cy fiawnder ſydd o ffydd ? 
Zac a ydoedd ef yn ymwadu à'r hwn ſydd o'r ddeddf. 


Cant. Ni welais nemaywr yn rhagori arno yn y 


Zpwngec hun: chwi debygſech, o ran ei fanylrwydd i 
wadu a hunan gyhawader, mai Autinomian vdoedd ef 
Jae wrth ei ymegniadau mewn dyledſwyddau, a'i ddi- 
wydtwy dd i arferyd moddion gras, mai Arminiau yaoedd; 


ac 


(340) 


ac urth waſtadrwydd ei fywyd, a'i foeſoldeb allanoh, 
mai un o'r hen Philoſophyddion a gododd oddiwrth y 
meirw oedd ef. Anhawdd oedd cael dyn trwy 'r fro 
honno, ag oedd yn dyrchafu Criſt yn twy nag yr oedd 
ef; ei ymffroſt ary) bod Criſt yn gytawnder, ſanQ- 3 
eiddrwydd, yn ddoethineb, ac yn brynedigaeth, Ac WF 
yr o2dd efe mor glir yn yr achos hyn, fel yr oedd ſyl- * 
wedd el gyrghorion, bywyd el athrawiaethau, ynghyd F 
a holl lais ei weddiau vn cerdded ar hyd Ilwybrau — 8 
ras, a chyfiawnder croeshoe: iedig. Dy ma brif bwngc ei P 
bleſer ef, dyma 'r tan:, dyma 'r n0t yr oedd ei fwa yn F 
chwarae arno fwyaf ; ac am y prif bwngc hun yr oedd Þ 
yn canmawl cymmaint ar yr hea ddiwygwyr, Luther, 
Calſin, Hus, a Melancton ; yr athrawiaeth hon meddai 
ef oedd teguch mwyaf yr hen Buritaniaid : mynych y 
clywais ef fy hun y n golod allan yn rhyfedd oleu, mai . 
o eifiau deall manylru ydd cyfraith Duw,. . hon fydd F 
ya myned i mewn at yr arennau, ac yn barnu dirgel F. 
fwriadau 'r galon, oedd yr achos bod criſt nogion yn P. 
goſod i fynu eu gweithredoedd eu hun, yn lle cy fia wn · 
der y groes ; ac am nad ceddent wedi cael golwg ar 
ſanReiddrwy dd yr Hollalluog, yr hun ſydd mor bir, 4 
fel y mae yn gweled ynfydrwydd yn ei angylion; ac P. 
nid oes dim yn bur yn ei olwg ; a mynych iawn rob 
oedd yn dangos pechodau, dyledſwyddau, gweddiau, Þ' 
ymprydiau, eluſennau, a hoil hefyd ordinhadau hyfryd FP 
yr eſepgyl; tu ag at gael yr addolwyr ymaith o bwyſoiÞ' 
arnynt ; heb ymddiried mewn dim, nac ymffroſtio mewn/Fc 
dim, ond yng waed yr Oen. Or melyſdra ddywedodd 
ef iddo gael lau er gwaith yn yr yſgrythurau yma, Dat. f 
viii. 3. Ac angel arall a ddaeth, (yr hun oedd Criſt yr. 
Arglwydd) ac a ſaſodd ger bron yr allor, a thuſſer aur $< 
ganddo: a rhoddwyd iddo arogl-darth lawer, fel yr of- Fr 
rymmaiet gyd a gaveddiau yr hell ſaint ar yr allor aur, b 
a 
2 
r 


* I. — 
P — — 


— 
— 
—— 


2— — 


r . 
—— 


| 


as. 4% = 
* Py 
— ad r 


. thin ow Et WO COMPARED” dT» 4 entity 
—— —u— 
* 
A 


yr bon oedd ger bron yr orſedd fainge. Mat. i. 21. Gel- 
wir ei enw Ieſu, fe wared ei bobl oddiaurth eu pec hodau. 
Jer. xxiii. 6. a gelwir ci enw ef, yr Arglwydd ein 
cyßß render, Eſay xlv. 24. In yr Arglwydd medd un 5 
mae i mi y g1fawnaer a nerth. Hyn oll oedd yn dangos / 
ei fod ef yn union gred yn yr athrawiaeth o rad ras: 
yng Nehrift, PE RON. n 


3 

Pes cox. Ond pa ſect? pa erw o ddynion ? pa ryw 
ro Mdyſgyblaeth? ac ym mba fath gynnulleidfa yr oedd 
14 &f wedi ymroddi ei hun mewn eymmundeb? 

Ag. Carr. Chwi ryfeddech ei yſpryd, a'i farn ef am 
Ae fectau; yr oedd hyd yn oed yn ffieiddio yr enw ynddo 
ei hunan ; bydded hen, neu newydd ; a llawer tro y 
d Flywais ef yn dywedyd, mai balchder pregethwyr y 
ad Mair, trwy eu bod am gael enw, yn fyw, ac yn farw, 
ei bedd yr achos i amryw o horynt dynnu dynion attynt 
„n eu hunain, yn lle at Arglwydd mawr y cynhauaf; a bod 
dd Wynion hwythau mor barod i wneud delw addoliaeth o'u 
rf gilydd, os nid mwy parod, nag o un creadur arall pa 
lai Þynnag; a bod y cyffredin bobl, pa bryd bynnag y 
7 T'ywont areithiwr da, a chael ond ychydig flas tan ei 
1aj Ithrawiaeth yn barod ei oſod ef i fynu fel Herod gynt 
dd Fn lle Duw, a'i galon ynteu yn goglais cymmaint yn y 
rel ©£yfryw ddyrchafiad, ac ymlyniad 7 bobl wrtho, fel 
vn Þyddai'n ymfalchio, ac ymchwyddo o'r enw newydd ac 
a. mae ef am godi, ac eraill mor wag a'i breſentio iddo. 
ar ſect fechan hon yn aur mae ef a hwythau yn farnu i 
ar, od yn well nag un o'r hen ſectau cyſgadlyd ag ſydd Ya 
ac benwau wedi rhydu ; ac o'm rhan-fy hun, yr wyf o'r 
yr un farn a 522 yn y pwoge hwn, pan wyf yn gweled 
zu, pweinidogion ag ſydd wedi eu codi ychydig i fynu o'r 
yd fom mewn doniau, ac wedi ennill ond rhai dynion, yn 
ſo gwreſogi o blaid ſect yn fwy nag o blaid efengyl Duw; 
wn de am ennill lluoſogrwydd o ddynion, yn fwy na dych- 
dd Fvelyd eneidiau o gyfeiliorni eu fyrdd ; am barn i oedd 
427. ef yn ei gadarnhau o ddydd i ddydd, trwy ddangos nad 
yr. dedd dim rhagor zel, am un pwngc or ffydd, neu am 
ur For riad un gorchymyn o'r gyfraith, nag ſydd o ddautu 
F. knuau, ſectau, a barnau dynion. Pa bryd y twyma, 
ur, Eb efe, ag y gwreſoga ragor, na phan y b'o ei ſect ef yn 
J. Fael ei diyſtyru: nid oes na llw, na rheg, na meddwdod, 
2u Pa chyteddach, na balchder, na malais, na's maddevir 
ein? gynt na phechu yn erbyn yr en hynny o ddynion, ag 
5 fo un yn broffeſu. Hyn, a chyffehy b i hyn, a barodd 
0 E/dclins beidio cyfenwi ei hunan ar un enw mwy na'r 
rasYall ; ac ni fynnai chwaith yn hollol i roi ei hun i farn 
oN. Nn difinydd neillduol mewn pwnge o athrawiaeth ; na 
chly mmu 


360 
chlymmu ei hun w rth un tid. o articlau erefydd, a gyſan- 
foddadd Arminius, Baxter, Piſgator, Calfin, Luther 
neu ral eral] ddifinyddion mwy neu lai iachus na rhai'n:W 
am eu bod oll gwedi rhedeg gormod. ar ol eu deal) eu 
hunaio, a.throi'r yſgrythurau at eu pyrgciau eu bunain(f 
ormod, à gwneud-bob,un wyrydion meithiop o athraw- 
iaethau, a rhoi enwau axnynt ag oeddent hwy yn dybied} 
eu bod yn cytuno au gilydd; ac yno.yn ceiſio eu profil 
allan o air y gwirionedd; ag at ddwyn hyn i i ben, .yM 
darfu iddynt rannu geiriau, briwio athrawiaęthau, f 
hollti yn ddau wirioneddau, na holltodd gair Duw mo 
honynt: ac yn fyrr.yn lle goleuo 'r Bibl, ei dywyllu 3 
ac yn lle ei ddwyn i fod yn dyſt, ei wyrdroi at eu 
pyngciau eu hunain, yn lle ymofyn.cu pyngciau o'r 
Bibl, ymofyn Bibl i gadarnhau eu pyngciau, bid hay 
union. gred, neu. gyfe:lornus-: hyn meddaf a 910 0 
Hidelius i ddarllain gair Duw yn fynych, ac yn ſanw! ; > 
ac i cderbyn ei holl wirioneddau o enau Daw ei hun; 
heb ymholi rhagor pa un a oeddent yn cy tuno à'u gilydqd 
a'i peidio; ond credu 'r gair gyd a thad y ffyddloniaid 
yn unig am fod Daw wedi,ei lafaru ef; a gadael y 
hwn a't llafarodd oſod un rhan i gydſynio a chydgordic 
a'r Ilall. X Bibl,mawr, oedd corph difinyddiaeth Fat 
lius, ac ynddo yr oedd yn myſy rio nos a dydd. On 
am ei gymmundeb eglwyüg, yr oedd eſe xD caru 
cymmuno Jle'r oedd athrawiaeth y ffydd fwya goleu, a 
yſpryd y nef yn deſgyn ar y bobl fwya pwerus, ac au- 
durdodol; ac am hynny, eſe a roddodd ei hun i eglwy 
un Pelemiſtus, gy ſenwid felly, am ei fod ei hunan megit 
yngwlad yr Hipbt, yn rhy ſela o blaid y ffydd; athraw 
iaeth pa un oedd o rad ras, ac yſpryd pa un oedd ſy w 
jog: ac nid oedd ef fyth yn eiſiau yn y lle hwn, nes 
b'ai rhagluniaeth. yn attal; etto fe gymmunai yn awr 2 
phryd arall yn ei ymdaith o dre gyd ag un gynnulleidf 
o ddynion ag a fyddai a ffydd yng Nghriſt ; tan gredu 
nad oedd bendith yr.ordiphad.yn gorphwys cy mmain 
ar deilypgdod y cyd.gyfranogion, ag yr oedd hi at 
hedd w ch, a phreſenoldeb Duw ar yr enaid : a phleſet 
rhyfedd. oedd gan Ffdelius gymmyſgu ei gyfeiſlach! 
ſeintiau Daw o bob gradd, ſect, ac enw tan y nef 

am 


. 

m ei fod ef à'i holl egni, am chwanegu cariad, a 
ryfhau rhwymyn tangnefedd. Nid oedd ef braidd 
y croes i ddim, na r yſpryd cul ag ſydd gan griſt- 
Wogion at eu gilydd, na's gallant feddwl cyſtal am neb 
rhai o'u ſect eu hunain. Mae hyn fel pla'r gwahan- 
wyf ag ſydd yn glynu wrth yſpryd myrddiynau o 
dbl; ac yr oedd Ffdelius yn ei flieiddio, ac yn ei 
Fryddu ym mhawb ag y ffeindiai ef ei fod ynddo : ai 
rn ef oedd mor gariadus, a't ras mor dyner, fel os 
ddai i un ſyrthio i ryw fai, neu oeri yn ei yſpryd 
{diwrth Dduw, ni's gallai'r addfwyn ddyn ei roi ef i 
nu, ond hir ymarbous oedd efe, yn diſgwyl bob dydd 
ei ddychweliad ; gan ei rybuddio, a thaer-· weddio 

aw troſto, ac ofni yn galed rhag iddo ef ei hun ſyrthio 
un rhyw, neu i waeth magl ryw ddiwrnod. Y goreu 
a welais i erioed oedd Ffidelius i gadw dirgelion yr 


1 ;:Mplwys; yr un peth oedd dweud wrtho gwnſel a dweud 
n ;Wth y mur cerrig ; fe cadwai iel na's cai'r gwynt afael 
ddddo; am hyn llawer oedd yn dyfod atto i wneud eu 
aid Wchwynion, fe gyſurai rai, ac a gynghorai eraill, ac a 
. yr&dd1ai tros bawb, ac amryw a gafodd waredigaeth o'u 
diofWfedigaethau wedi achwyn wrtho ef, canys Duw a 


andawodd ei erfyniau troſtynt, ac a ſendithiodd ei 
)odBngborion iddynt : ac am eu pechodau, eu profedig- 
hau, a'u gwendidau, fe'u celodd tra fu byw yn y byd, 
PERcoN. Chwi adroddaſoch lawer am ei fywyd all- 
aw. ol, ei athrawiaetbau, ei ddyſgyblaethau gartreſol, 
wyMhbaelioni, ei gymmwynaſgarwch i eraill, ond a fuoch 
oed yn ymddiddan ag ef am ei brofiadau tumewnol ? 
guſuron, a dylanwadau Yſpryd y gras, nerthoedd 
efoedd, congeweſt pechodau tumewnol, buddugol- 
Ich ar uffern yn rhyfela yn erbyn yr enaid ; goruwch- 
eth ar ofn angau, a marwolaeth; y llawenydd an- 
ethadwy, a gogoneddus, etifeddiaeth y Saint; mi 
nad oedd ef ddim yn ymddifad o'r rhagorfreintiau 
, etto pa gyflawnder oedd ef yn ei gael ſydd arnaf 
ant gwy bod; a pha un ai fod yn cael ei gernodio 
Mgaled gan Ddiafol ? ac os ydoedd, pa ddull yr oedd 
cario 'r dydd ? 
anT. Rhy faith yw adrodd hanner a ddywedodd ef 
hyf am y pethau byn ; ac mi wn ra's dywedodd i 
mi 


nef 
am 


a 
9 J 
. 4 J 4 * N 2 
N * 11 3 _ %. 
«10 * . = _ #7 RS 4 Grad 
= Ss - ” . & * 3 * . . « 


.( 38 ) 


3 mij y ddegfed os dywedodd y ganfed ran o'i brofiadan 
yn y rhyfeloedd poethion yma. Nid oes faur o un a 
glywais i ſon am dano, ac a gafodd biccellau mwy 
tanllyd nag ef; heb ſon am ddyfnder ei argyboeddiaday 
a'r curo fu arno gan Satan pan galwyd ef allan o Ur y 
Caldeaid, trwy amheuaeth, anghrediniaeth, cabledd, 
calon-galedwch, a myrdd o walgfeuon eraill yr yſpryd 
drwg ; oddiwrth ba rai y cafodd ef ei wared, ac un 
waith pan y gwawriodd dydd arno, ac y cododd y ſeren 
ddydd ar ei yipryd ofnus; ac y tyſtiolaethwyd iddo ei 
fod ef, yn blentyn i Dduw, yn aelod i Griſt, ac yn eti4 
fedd i deyrnas nefoedd : heb ſon am y rhai'n meddaf, 
pa dorfeydd mawrion o Elly llon uffernol fu yn curo arne 
ar ei daith trwy yr anialwch mawr, ar ol hyn yr oedd| 
dychryn arnaf wrth ei glywed ef yn ſiarad am danynt; 
ond yr oedd yn addef wrthyf nad oedd ef yn abl adrodd ; 
ei waſgfeuon mwyaf, o ran eu bod tu hwnt i nerth dyni 
i ddal tanynt : fe — ei broſedigaethau i mi yn diſ 
math Sef yn gyntaf, y rhai oedd ef yn ei alw piccellauf 
2. k gelyn Satan; y rhai ſydd yn llymion, ac yr 
ryfioo ſe ſaethau cawr, ac mor wenwynig ag all Satat 
— . y Thai 'n ſydd ddigyfrwng oddiwrthif 
elyn dynol ryw, ac yn gweithio ar y nattur elynol 
Dduw, ar anghrediniaeth, ar ddeall tywyll nes gwneu 
terfyſg anghyffely b; dyma'r meddyhau cableddus ſyde 
fel melic vn trywanu trwy yr holl ymyſgarocdd, 5. 
ceiſio temtio r enaid i anghredu nad oes na Duw, n 
nefoedd, rac uffern, nac angel, na Chriſt, na Bib), na 
iachawdwriaeth, Dy ma 'r piccellau ſydd yn ceiſio gat 
yr enaid felldithio Duw a marw Or fath boenau ſyd( 
yn y rhyſel hon] yma bu Hfdelius yn chwyſu yn galed 
with weddio yn- erbyn mytyrdodau cableddus ag oed 
yn difa mer ei eſgyrn ef, dyma un math o demta6ynai 
a adtoddodd i mi tan ba rai y dicddefodd yn galed; on 
deall yr oedd, maj gwaſgfau q gelyn oeddent, ac ychy/ 
dig raddau o'r cabledd anobeithiol ſydd obry ynghand 
y flamiau tan ; y rhai oedd yn codi i fynu fel gwrychio 
ac yn cael eu gwthio gyd a ſauyr uffern i mewn i' 
yſpryd !luddedig ef. Ond cb efe ni's caiff y rhai'n e 
eyfrif i mi, ond i'r Diafol, ag ſydd yn eu gyrru hw yi 
o orcheſl; canys yr wyf yn meddywl nad oedd o'r cyd 
ſcinia 


1 45 1 


| * 9 * * 

( 39 ) '  —_— 

ſeiniad Neiaf rhyngwyf a bwynt. Yr ail fath o b 
digaethau chwerwon a gafodd ef ydoedd oddiwrth y 
readur; y byd hwp, ai wtthddrychau amrywiol; prin 
u Web efe na lithrodd fy nhroed, ac na wyrodd fy "ngher- 
dediad, wrth fod harddwch, defnyddioldeb, gwerth- 
Wawrogrwydd, a gogoniant pethau preſenol yn taro gyd 
gwres a bywyd ar hol} ſerchiadau gwammal fy eraid 
Ar than hynny o honof ag oedd yn gnawd, yn dra- 
hwant, ac yn wrtigiliedig, oedd yn blaſu, yn ymhyf- 
ydu, ac am gael rhagor o fixynhad o'r creadur yn y 
„oll uffernol hyn: llais, ſtwr, a murmur y ddaear a 


Jaf doi i mewn i'm cluſtiau gyd a blas; newyddion ais 
rn Bdyrchafiad, parch, a gogoniant erail] ennynai ynwyf 
ead@'y5 am fwynhau yr un rbyw ; nes doi yſpryd yr Ar- 
ot ; plwydd fel dyfroedd melyſach i yrru'r blas hwnnw ym- 


jaith; mi brofais, eb efe, fod y llygad yma yn fy 
Wn ben wedi ei halogi ynghwymp Adda; ac yr awr hon 
Ei tod yn cytuno a gwrthddrychau gwag y byd, zc Me 

2pnjn tan trwy ho!l droell naturiaeth ; trwy 'r ffeneſtri 
yn y daw torfeydd o ely nion i mewn; chwant y cnawd, 
hwant y llygad, a balchder y bywyd ; mewn cydſein 
nwahanot; a hwy wthiant i mewn trwy 'r pyith hyn, 


= des dodi holl nattur fel marwor tan lloſgedig, am 
deullynhau'r gwrthddrychau y bo'r Ilygad wedi ei ddewis 
ſyde lod yn bleſer iddo ei hun. Galluoedd y nef eb efe yn 
",MÞnig a'm cadwoud rhag fy chwanrt, a grym tragwyddol 

4 amddiffynſa i mi yn nydd y frwydr ; ni's deallais er- 


driodas rhwng nattur a'r creaduriaid ; ac nid rbyfedd 
r awron gennyf, tod pob dyn heb adnabod Tywyſog 
bywyd ynglyn wrth y creadur mewn rhyw ddull neu 
ilydd ; mae 'r myrddiynau ſydd o deganau yn y byd, 


5. c 0 amrywioldeb yn y creadur, yn awr wedi eu trol 1 
"np d yn gynnifer rhwyd a magl i ddal eneidiau rhag eu 


ychwelyd at yr Arglwydd. Nid oes a wel llygad tan 
nef, nad yw yn brofedigaeth iddo; a byn a wn eth 
mi lawer pryd ddiflaſu ar y byd hwn, a'i holl weniaith; 
brefu am fyned i wlad, nad oes un palas goreuraid, 


_ maeſydd meithion bloceuog, na gwaſtadedd yn 
n ... 4p | 
oY ichiog ar gnud toreithiog, i ddenu Ilygad ar eu bol; 


im meirch, a cherbydau, a phendefigion o uchaf radd 
0 D 2 yn 


* br 
rofe- 
+ * 4 
Saad 
v8 
» 
- o 


oed cyn fy mhrofi fod cwymp dyn wed! gwneud y fath 


* P -D 
. 
I * 7 5 


— a LO . - *ff 
— = _ = - o 
— — * » * — 
2 A 
> s 6 - 
* * P ö 
- * 
* 


* — — - — — — 
— 2 . 
reer — 1 —— — N 
— N 
1 ˖ "OR — — 
= oy = 
A N _ . % _ A * 
\ 4 * - 
: 
- 


— . L = 
—"——_—_— = 
OED — — 


( 40 ) 


yn marchog ynddynt, i ennyn chwant i fod yn gyfran 


nog o'r un pethau ; gwlad heb y myrddiynau o wag] 
wrthddrychau ſydd y ma i'w cy farfod bob awr ; ad 
ag ſydd well na bryniau yn llaun defaid, dolydd yd 
lawn gwartheg, ac yn rhagori ddeng mil o weitbiau ary 
lioſogrwydd cyfoeth 70. Mae yowyf fi ebe —_— 


yn drydydd, dorfeydd meithion o nwydau afreolas 4 


drwg, y hai ſydd bob dydd yn cymmeryd rhyw wrthy 
ddrychau allanol i mewn iddynt, y rhai ſydd yn eu 
gwreſogi, yn eu eraſſu, ac o'r diwedd eu hennyn ar 


dan, tan uffern ; i garu yn anghymbedrol boeth un 


gwrthddrych, neu bleſer; a chashau cymmaint arall af 
Ty w wrthddrych owrthwyneb, ymddiried yn, ac hy deri 


ar un creadur i'r radd uchaf; ac ofni i'r gwrthwynel 


yn afreſymol ryw greadur arall, ac na's rhaid ofni mg 
hono ; fy ſerchiadau hyn ſydd un pryd yn dymuno yn 
rhy danllyd un peth ag na fo er lies i mi, a phryd aral 
vn ffieiddio yn ddireſwm yr hyn allo wneud daioni i mij 
O fel yr wyf ar yr awr hon yn llawenhau am Iwyddiant) 
creadur i mi; ac o ran fy mod wedi cael ci fwynhau i! 
eithaf, a*m blys wedi cael ei borthi hyd ag yr oedd yt 
gofyn; ond yn y man, yn triſtau yn anghymbedrol 
am iddo fyned yn eiſiau arnaf, er ei fod yn well i m 
ei golli na'i fwynhau : fel hyn mae m ſerchiadau 
wedi ebedeg o'u lle yn y c wmp, ac wedi myned mo 
afreolus, terfyſglyd, ac anhrefnus, nad ynt ond ennyt 
tan gwylit, a dieithr oddiwrth yr holl wrthddrychia 
fy yn y byd; a phan y methont ffeindio gwrthddryc 
o maes, ag allo eu hennyn i lid, i gariad, i obaith, 
lawenydd, i driſtwch ; hwy goßant am wrthddrychat 
pell, neu hwy dapchymppant, rai newydd ; ac fell 
lawer pryd ennynant dan wrth eu cynwydd eu hunain 
Ond yr Arglu dd eb efe am gwaredodd, na 
cefais fod yn gaeth-was i'm nwydau hyn ; ond fel y 
ocddent-yn curo arnaf, fejly Duw a'm nerthodd na' 
cef:is fod yn hollol tan eu traed; ond 4 roddodd fudd 
ugoliaeth yn ei werthfawr waed ei hun ; ond gweled 
nwydau hyn ynddo ei hun, fu un o'r modd:on cryfa y 
Haw'r Hollalluog, yr bwn all droi pob drwg er 1 
i edaroſtwng balchder Efdelius. ac i fagu yſpryd tirio 
tyner, maddeugar, a hawcd ei drin ynddo at bob dyn 
ac 10 


| 


r 
-( 
) 
d þ 
2 


( 41 ) 


i'w roi ef yn berchen ar y cariad hwnnw ag ſydd yn 
edu pob dim, yn maddeu pob dim, yn ymaros a phob- 
Jim, ac yn gobeithio pob dim, 
Þ Percon. O mewn mae 'n debyg yr oedd y rhan 
yaf 0'i brofedigaethau ef. 
Cant. Vr ydych yn camſynied ; canys cymmaint 
gos ga fodd ef o guro arno o maes; canys nd yo unig 
id, malais a chenfigen yr annuwiol oedd am ei ddifetha, 
Id befyd rhagluniaethau croes, a chyſtaddiau yn y 
rph, cyftzla rhai yn ei enaid ; ac yn enwedig pa rif- 
Wi 0 rhai'n a gafodd oddiwrth fryns, perthynaſau, ac 
d yn oed y dy nion agoſaf ; tad, mam, brodyr, a 
wiorydd, gwraig a phlant hefyd yn goſod llwythau 
ymion o feichiau ar ei yſgwyddau yr un diwrn*<d, 
e fu Fidelius yn trafaelio'r byd ym mhell, ac yn agos, 
n'd ychydig gy ſtuddiau, a threialon a gafodd ef o'r- 
ror hwnnw; fe fu ddwy waith, neu dair, ar fin 
Jriodas, à rhai ag ſydd heddyw yn y bedd; wedi i 
gau i'w tynnu ymmaith rai diwrnodau byrrion o flaen 
cwlwm: fe gladdodd blant teg yr olwg; meibion, a 
derched, doeth, a ſynhwyrol, mewn hyfryd oed; fe 
gyvodd y bedd ei deulu ef, un waith neu ddwy *mron. 
ben bwy gilydd. Fe gwympodd un waith wialen Duw 
ei anifeiliaid ef, fel anifeiliaid 7e; ond yr Argluydd 
i daliodd A'i Jaw, fe gafodd gyſtuddiau corphorol fel 
rhoddodd y phyſygwyr ef i fynu, tel heb obaith : ond 
wy na'r cwbl, y pangfauon, a'r gwaſgfau a gafodd ef 
» Wdiwrtheglwys DJuw ; hon oedd ei deulu, ac am hon 
Ir oedd yn gohdio ei enaid gwerthfawr o ddydd i ddydd; 
gwaſgfeuon a gafodd oddiwrth hon, a'i gwaſgadd ef 
lawr i'r ddaear ; ond etto er y cwbl fe gafodd nerth 
'd a Daw, ac a orchfygodd; ac a ddaeth allan o. 
onynt fel aur wedi ei buro trwy dan. 
Px A O. Diau yw nad oedd rhyfelwr mor fawr ddim 
eb gael llawer o dryſorau 'r nef o'i fewn, iw ddal i 
nu tan yr holl bethau a ddywedaſoch; a da fyddai 
ennyf pe mynegech rai oi brofiadau tumewnol ef, pa 
velon hyfryd? pa dyſtiolaethau cadarn ? pa hedd weh 
ngnefeddus? pa oleuni diſglair? a pha gy ſoron melus 
dd efe yn ei gael gan ei Dduw yn erbyn yr holl wrth- 
ynebiadau oedd yn gwaſgu arno, o uffetn a marwol 
os D 3 Caxr. 


== _ ALT * W — D 
—— E—CC————T 
— — 


— — 


— P ˙˙— - ̃ ³ _—— —— 
0 


—— — 


RY 
- 2 — -_ — ” ba 
a _ 
hs — — —— — 
. E ˙— — 
— — a l 
- o 
— - A 


. 
- * = ä 2 _ 
* th 
o ms | wy wo, 
* — - of 
— — —— — — 
a — — * — pu — py 
—{. ry — 2 —_— 2 4 
= ao — ——— a a4 — — » - 2 8 2 
by - K - 2 
- * — . FTI n = 
2 a * — 
- 
” 
. - 
Y * 


—— . —äͤ 


( 42 ) 

Cant. Wrth ſiarad ag ef am y pethau hyn, y cefaiff 
yr odfaon mwya byfryd ag a brofodd fy enaid er pa 
des i adnabod awelon Duw : Oer fath flas wrth fyneg | 
i mi yr holl gyfeillgarwch nefol fu rhyrgddo ef a'r Ar 


+  glwydd! yrwyf yn coho iddo rannu ei brofiadau tuf 


mewnol i bedwar math. Yn gyntaf, heddwch cydwybo 
gwaſtadol, yr hwn medd efe oedd yr Arglwydd yn e 
adel iddo gan mwya trwy gydol y dydd a'r nos, er y 
Ilawer o amſer aeth heibio, ond rhyw rai prydiau | 
gwelodd ei hun yn gwyro o Iwybrau Duw, ac fel co} 


am ei anwiliadwriaeth, yr Arglwydd a , l 


heddwch a' i dangnefedd heibio tros ychydig amſer; 
heddwch cyd wybod h yn, fel y dywedodd wrthyf * 
gwaith, oedd mor feldes i 1'w enaid a di] mel; hun oed( 


yn tyonu*ymmaith ofn gair drwg y bob] ; rob gwawd 


anair, dirmyg, a diyſtyrwch oedd yn myned yn ddin 
o flaen yr heddwch tawel yma ; dyma'r tangnefedd a 
oedd yn gyrru tuchan ymmaith, fel gyrr y wawr oleunif 
o'i blaen; ac yn dodi'r bwyd garwa yn felus, a'r dw! 
glan fel gwin llyfieuog; ac yr oedd ef am gadw . 
yſpryd hwn fel ei dryſor gorau; a thyma yr achos 
oedd yn cymmeryd cymmaint o ofal wrth ſiarad, wrt 
hrynu, wrth werthu, neu un rhyw faſnach Adsense 
rhag iddo gam ddwend, neu gam wneud, a cholli 
heddwch anwyl hyn ; yr hun oedd fwy parod erby 
awr o glefyd na'r aur melyn. 
Percon Yr ail ryw o'i brohadau tumewnol mynegwehi 
Caxr. Dylanwadau hyfryd or Yſpryd nefol, y rhi 
dedd ef gan mwyaf yn ei gael yn ordichadau Duw; 
pair, a'r Sacramentau, gweddiau, a mawl; ond y 
bennaf mewn rhyw gyfyngder caled, wrth ymdrechu 
Duw fel Jacob; y gofidiau oedd yn agor ei galon 
dderbyn gogoniant y nef; ac yn ei ddodi yn felus a 
feidrol iddo: yr oedd y fath fwynhad o Dduw iddo fe 
goliwng carcharor o'i garchar, peu fel yr hwn aeth ba 
marwolaeth troſto yn cael ei ollyngdod gan „ Brenhin 
yr hwyl nefol hon oedd yn ei godi ef uwch ſun y bye 
a'r creadur mor bell, 45 fyddai yn rhifo yr oriau, nf 
meddwl am dymhorau'r flwyddyn; ond yn gyflawn o 
Yſpryd glan, yn profi 'r llawenydd anrhaethadwy a gc 
zoneddus trwy gredu dechrau'r nefoedd tu yma i'r bed 
ac \ 


in) 


yn fynych ar ol temeſtloedd o amheuaeth, arghred: 


" paiWiaeth, ty wyllwch, cabledd, a phrofedigaethau eraill 
negieiddo'r fall, y byddai 'r Arglwydd yn gwawrio arno 
r Arty mmorau hyfryd hyn; y rhai oedd felyſach na goleu'r 


dd i'r pererin trafferthus, a ddryſodd yn yr anialwch 
wy gydol faith y nos; neu'r morwr a welo dir yng- 
M101 ei holl ofnau : dy ma yſpryd a wnai ei holl ofnau 
i anghrediniaeth droi yn llawenydd. 

Percon. V trydved rhyw 01 brofiadau bellach. 


Caxr. Goleuni rhyfeddol oedd ef yn ei gael rai 
id eſhrydiau; nid yn unig yn ei galon ei hun, i'w hadnabod 
; ai yn well, ond hefyd yn yr yſgrythurau, ac ynghal- 


aweWc.au eraill, i adnabod dibenion yipryd dynion, ac i' 
oed wilio hwynt yo well nag y gallant eu chwilio hwynt 
awd hunain; fe godatr wawr dydd hyn arno yn fynych 
dinfÞrth ymddiddan yn yr Eglwys ; wrth hoh eraill; neu 
d an bregethau awdurdodol gair y bywyd ; ac wrth 
eunWoarllain gair y ffydd; wrtho ei hun mewn mytyrdod- 
d WII u, gweddiau, ac ymddiddanion yn fynych; mi clywais 
y yn cael cymmaint goleunt i ddweud ei gyflwr ei hun, 
s „ci holi cyflyrau eraill; ac y credodd amryw yn ddi- 
rt mheuaeth fod cyflawnder o Dduw gyd ag ef; ac mai 
rol nef ei hun oedd yn llefaru trwyddo. 

Ii Prxcox Y pedwerydd ryw oedd o brofiadau ganddo 
by ynegwch. 

CanT. Y rhai 'n oedd yſpryd o gadernid, a nerth 
vchitg oedd y nefoedd yn ſtofi arno wrth raid; cadernid 
rhiffydd i gredu yn lawn ficr ei fad ef ei hun yn wir eti- 
; Wedd teyrnas nefoedd 3 cadernid i beidio ]lwfrhau, a 
| yÞigaloni wrth yr holl wrthnebiadau ydoedd yn ei gyfar- 
nu od; caderndid i ryfela yn erbyn gelynion o mewn, ac 
on macs, ag oedd am ddinyſtrio ei enaid ; yn fyrr, ca- 
anf®W)arnhad o holl wirionedcan'r yſgrythur lan; pob addew- 
fed, pob bygythiad, pob gair, a phob ſillaf y doi'r cwbl 
ar ben ag a lefarodd Duw; yr yſpryd hwn oedd fel gwlith 
in" peri iddo ail wreiddo,. egino, blodeua, a dwyn 
y ffrwyth toreithiog i Arglwydd y cynhauaf, Pan bai 
pob gwynt yn ceiſio ei chwythu ef yn ol, hwn a'i tyn- 
nai ef ymlaen, gan ail maflyd yn fwy bywiog nag er- 
pofſiced o'r blaen, — Dyma i chwi rai o'r profiadau tu- 
ame wnol ag oedd ef yn ei gael, try ba rai yr oedd ya 


* 


( 44 ) 
ymladd, ac yn ymdrechu © blaid y ffydd; ac fe dda 
jodd yn y mwynhad a'r profiadau hya, ac yn y bywyi 
à enwais uchod, yngbyd a'r corgeweſt ar ei feiau 
Ai iwydau fel y clywſoch, hyd v diwedd ; ac a der 
fynodd ei ddyddiau mewn heddwch, Ac am un peth 
Y cofiaf ef yn fwy nag am ddim aral] ; ſef y difyrrwcl 
oedd ganddo i ddyrchafu Tywyſog Heddwch ; nid 2 
braidd air o'i enav, na byddai rhyw gymmal © horo y 
moli [achawdwr y byd. Ganwa:th y dywedodd fod y 
enw leſu fel dil mel: fe a'i coffai yn aml ar ol eu gilydd 
ac nid oedd efe yn caru Pregethau, Hymnau, nag uf 
Araith o ddifinydciaeth, nad oedd yr Arglwydd lef 
. yn cael ei ddyrchafu ynddynt i'r radd uchaf : ni 'ſeri 

fenai ef lythyr at ffrynd, na pterthynas, na fyddai yl 
atogli o'r iachawdwriaeth yngwaed yr Oen. Dym 
brif bwngc ei fyfyrdod, Angau 'r groes. O gyda 
fath fely ſdra yr oedd efe yn ſiarad am Dry nedigaeth dyn 
am anfeidrol gariad Duw yng Nghriſt at bechaquriaid 
truain ! a'r ddihangfa allan o drueni i glwyfau Tywy ſoy 
iachawdwriaeth ! Dyma i chwi fywyd un o'r rhal 
agoſa i'r nef ag a welais yn holl Ford1 fy vmdaith, ae 
fe ymarechodd ymarech deg, fe orphennodd ei j rf. ff 
gadwodd ei add; ac hed1yw rhod iauyd coron cya 
der i'w gwiſgo iddo, yr hon fydd yn ogoniant ar e 
ben yn oes oeſoedd. 

PER co. O ddedwydd ddyn ei gyflwr'! gwyn ei fyd 
ef heddyw ! a gwyn ei fyd fyth! ond y mae m bly: 
yn Thedeg ymlaen, a chwant ſydd arnaf glywed, pi 
ſut yr ymadawodd à'r byd hwn ? pa gvfoeth adawodd 
ar ei ol? pa wahaniaeth oedd rhwng ei ewyllys diweddaf 
ef ac Afarilius, a Phrodigalus ? Pa hyder ? pa ſicrwydd! 
a pha hyfrydwch oedd yn ei enaid ef wrth ymadel! 
os gWyr neb hyn, chwi gwyddoch ; am hynny ewch 
rhagoch. f 

Caxr. Mi fum mor ddedwydd a bod yn ei dy ef y 
blynyddau olaf o't fywyd ; ac fel yr oedd yn agosbau 
i'r bedd, yr oedd yn agoshau i'r nefoedd ; ac yr ydoedd 
yn meddwl cymmaint am ei ſymmydiad, fel yr ydoedd 
ei ewyllys diwedda yn barod er's blynyddau maith aeth 
heibio; ond ei fod yn gwneuthur ychydig gyſnewidiad 
yuddi bob blwyddyn, o ran nid yn unig, am ſod ei 
r EH  . feddiannay 


( 45 ) 
Idiannau yn eynbyddu, neu'n [leibau yn fynych; ond 
fyd am fod gwrthrychay ei eluſen yn cyfnewid; rhai 
marw, rhai yn dyfod I'w olwg o'r newydd yn 
mmwys ; ac fel na byddai achos terfyſg ar ei ol ef, 
eb o'i bertbynaſau am bethau er byd yma. | 
PaRcO. A adawodd ef ddim tiroedd, neu arian par- 
aol at weinidogaethau, yſgolion, gwedd dai, cynlleid- 
oedd, neu'r fath achoſion ag fyddai 1 bara tra fai dwfr 
rhedeg mewn afon. IT 
CanT. Na ddo; canys fe welodd, nid yn unig yr 
geuluſdra o gadw y rhei'ny yn eu lie; ond hefyd y 
2 uÞn!yniadau drwg a ddigwyddodd yn fynych oddiwrth- 
let; megis yn eglwys Rhufain, lle y dacth wrth ymar- 
'(crifryd © fawrion y byd i wneud hyn yn am), i bedwaryed 
j vin o diroedd ynys Brydain i fod yn eiddo r offeiriaid, 
ym" monachlogydd ; nes daeth pendefigion mwyaf y 
a Neyrnas i chwenychu cael goſod eu plant i mewn yn off- 
riaid yr Eglwys honno + ac nes trwy gyflawncer cy» 
deth, braſder, gogoniant, ac eſmwythder, i'r monach- 
Weydd, a'r offeiriaid fyned yn fwy llygredig na neb © 
wn i'r cymmundeb hynny. A F/delius hefyd welodd 
d y drefn hyn © ofod tiroedd, neu arian parhaol at 
einidogaethau, yn niweidiol yn ei wlad ei hun; nid 
n unig am eu bod hwy'yn cael eu rhoi wrth intereſt 
daearol, perthynas, neu gyfeillgarwch, i rai ag oedd 
u heifiau yn llai; ond hefyd am fod lliaws yn dyfod 
fyd mewn i'r weinidogaeth, heb gael eu galw gan Dduw, 


bly 2d o ddiben cyfoethogi, a gwneud eu hunain yn ogo- 

paſÞeddus yn y byd hun; ac felly fod y cyfryw foddion 
odd halogi Eglwys Dduw. Ond Efdelias yn ei ewyllys 
dafffiweddaf a roddodd i'w wraig, a'i blant yr hyn oedd 
dd Wariadus, a'r hyn oedd ddigon gyda bendith yr Ar- 


plwydd; ond nid anghofiodd ef ewyllys Duw y pryd 
vch@ynny : canys fe gyfrannodd arian, ymboith, a dillad, 
aneirif o rai tlodion, a theiau i rai uch eu pennau tra 
f „Haent byw yn y byd. Ac y mae 'r gwir ymddifaid he- 
au Ady trwy holl wlad yr Aipht yn el ferdithio ef. Ond 
dd m ei glefyd diweddaf hyfryd iawn ydoedd ; canys pan 
dd @yntaf ag y clafychodd, fe gredodd ynddo ei hun, fod 
ethÞ! amſer ef yn terfynu, ei waith yn darfod, ei ganwyll 
jadl d mron diffodd: ond mor belled oedd ef oddiwrth uf- 
eit lonyddu, 
lan 


( 46 ) 


I js” jonyddu, neu lwfrhau yn ei yſpryd, fel yr ymafladd y. 


fwy cadarn 'nawr nag erioed yn addewidion bywyd, gwin 
yw nid heb ymladdfau caled ag uffern, angau, a'r bed 
yr aeth ef droſodd i dir y bywyd ; ond etto fe gafoddj; 
nerth gyd à Duw, ac a gongcwerodd : addewidion pu 
y Bibl oedd ci gleddyfau mwya llymion yn wyneb ang 
au; y fath a rhain, Byw i mi yw Crift a marw ſyddfſ 
elw. Pe rhodiwn 'rhyd glyn cyſgod angau nid ofnaf ni 
aid. Canys yr ydwyt gyd 4 mi, dy wialen a'th ffo 
an cyſurant, Mid oes nc einives, nac angau, na phethauſ 

preſenol, na phethau i ddyfod, nac uwchder, na dyfnder, 
all ein gwahanu ni oddiaurth gariad Crift. — Canys yn 
pethau hyn yr ydym yn fruy na chongewerwyr tray y 
Bun an carodd ni, Crift Ieſu yr Arglwydd. Pan yt 
ydoedd ar drengu yn lle rhyfela ei hun ag ofnau, cy ſuro 
ei wraig, a'i blant, oedd ef; a dangos fel y byddai 
Duw gyd a hwyrt hyd y diwedd ; am ei fod gwedifh 
addaw bod, yn dad i'r weddw, ac yn rhwy/7 i'r ymddi. 
Faid. Ae ya fyrr, yr oedd ei oriau diwed-af ef yn or- N 
lau pregethu, cyſtal ag oriau gweddi; O'r fath arogl]. 
hyfryd oedd yn ei holl ymadroddion y pryd hynny, ag 

oedd yn dodi blas ar dduwioldeb gan bawb, ac felly fe 
hunodd yn yr Arglwydd. Ac fel y darfu i chwi ddy-F 
muno arnaf wneud Marwnad {faritius, a Phraigalus ; 
mi wnes gyd à'r pleſer mwyaf Farwnad Ffdelius ; a'm 
hyſpryd a ennynodd yn fath flam wrth ei chyfanſoddi, 
fel methais lai na myned at fy achoſion yſprydol fy hun 
a'm brodyr. Hiraeth oedd arnaf am fod fel ynteu ; fy 
ngweled yr oeddwn yn fyrr o'r graſuſau, y ffydd, y 
goleuni, yr ymarweddiad, a'r ffrwythlondeb ag oedd 
yn eiddo ef; an gweled ni y pregethwyr a'r gwrandawyr 
yn heppian ynghol y creaqur wrth ei ochor ; hyn a 
wnaeth im” redeg gronyn yn go bell i geryddu pob ſect, 
pob eaw, a phob rhyw o ddynion ag oedd ag argoel 
arnynt nad oeddent yn cyflawn ddilyn yr Arglwydd : 
byrrach wyf fy hun na phawb etto nid ein lle yw tewi, 
nes cauo angau ein genau mewn diſtawrwydd. Ffarael, 
PER con. O adroddwch y Farwnad. 

MARW NAD FFIDELIUS. 
EL dacccw fe Fidelius o'r diwedd yn ei le! 

Trwy 'r anial wedi dringo i mewn i deyrnas ne“! 


Heb 


| "TRI | 
dd yieb ofn, ac heb flinder, heb forau, na phrydohawn, 
gwiffr delyn aur yo canu am iachawdwriaeth lawn. 


2 i nwydau oll ſydd heddyw heb derfyſg yn gytun, 
Wn gryno yn moliannu Creawdwr nef yn ddyn ; - 

1 PUBalluoedd maith ei enaid mewn digymyſgedd hoen, 

ang en ſwnio 'r Hymn dragwyddol i'r croeſhocliedig Oen. 


2 e ddarfu wyio heddyw, does wylo yn y Nef; 
28 ſychodd Duw ei hunan ei ddagrau gwly bion ef; 
thay awenydd pur digymmyſg, mwynhad didrange didrai 
der, N. g ledd dragwyddol hytryd y cadwedigol rai. 

yn Mae ef yn med: 'rawrhon yr had a ga's ei hau, 

y yNid oedd yr had ond chydig, mae'r firwythau'n amlban, 
2 yrſBydd coron © ogoniant yn eiſtedd arno ef, 
ſuroTra paro Duw ei hunan, tra paro nef y nef. 


dai Kbif ei gyfeillion beddyw ſy mhell usch deall dyn, 
vedi n berffaith fel yr haulwen heb frychau bob yr un; 
dd Run lan, run lais, run yſpryd, run elten, à run dôn, 


— n cymmyſ2 pur ganiadau ir croeſhoeliedig Oen. 
r | 
be clod, y nerth, a'r enw, 'ranrhydedd, parch, a'r bri, 


Fo i'r Drindod mawr yn Undod, a'r Undod pur yn dri; 
dv. FE. glo1 ehedo allan, ei glod anfeidrol ef | 
rwy 'r ehangder anherfynol meſurau maith y Nef. 


a'm Am iddo ef gzeu daear, am iddo brynu dyn, 

Idi, A gwiſgo ei naturiaethau, a marw troſto ei hun; 

hun Am iddo gongcro apgau, a dac'o cloriau 'r bedd, 
fy A dwyn ei briodas ferch i mewn i'w nefol hedd. 


YIfaelius bydd di ddedwydd, bendithia am nefol glwy ; 
dd Ni thal i'r ddae'r dy geiſio, byth ni ddychweli mwy 3 
* D:hengaiſt ar dy ohd, ti eſt i'r lann ir Ne', 

A gwynfyd a'th ganlyno nes dyfod i'r un lle. 

Gwynfyd i hwunw gaffo 'r un gras a thi ryw ddydd, 

A gaffo d editetirwebh, a gaffo th gywir ffydd; | 
Gwynfyd fel ti gongewero y Diawl, y byd, a dyn, 461 
el. E1 gnawd a phob rhyw chwantau a godo vnddo El dun. 
ir iawn parbaodd dy ryfel, a ffyddlon gwnawd it' fod; 

Ceſt nerth er pob deniadau i gyrc hu at 5 nod; 

Er ſtwr, a thwif, a murmur y greadigaeth lawn, 


oF Cyrhacddeſt dir y bywyd ya oleu cyn pry dnhawn. 7 
eb | 1 


Ti dreiddiaift trwy 'r Torddonen er dyfned oedd y Hiff 
ti gedwaiſt war y tonnau er cymmaint oedd eu rhif ] 
= "Nichisy creigydd caled mewn ſtormydd uwcha curhy 
= 1 gurddid dim à'th leſtr na gwneuthur itti friw, 

Ennillaiſt dir y bywyd, y tir rowd itti'n rhodd ; 
Pob rhan o hono heddyw ſy 'n gyflawn wrth dy fodd 
Ceſt'wel'd mai'r wlad addewyd nad oes is nef 0'i bath 


A'i bod hi fel y dywedpwyd yn llifo o fel a.llaeth. 


O na alle f'enaid forio trwy donnau mawr eu grym, 
Fel ti tu a thir y bywyd heb ofni tonnau ddim; 
_ = A d'od br hafn hyfryd, lle mae llawenydd lawn, 
CC! dero fy ſerchiadau a dyfod y prydnhawn. 


Mae m cnawd yn bryſio yno, fy ffydd i ſydd yn want 
Yn ofni 61 o weithiau na ddeuaf fyth i'r lanng 

Fy leftriſydd yn ſierig gan rif y tonnau maith 

A gwrddais gynt, ac etto wy'n gwrddyd lawer gwaitl 


- Fy nghnawd'rwyt ti'n rhoi ſummons i mi o bryd i bryl 

Fod rhaid cyweirio m lletty ar fyrr i maes o'r byd ; 
- Mae'm llygaid wedi t'wllu, yn arwydd mynd i'r ty 
+: Fyth na lewyrcha ynddo mo haul y nefoedd fry. 


Mie feſgyrn wedi oeri, fe ddarfu grym eu mer, 
= Yn argoel fod rhaid 'mofyn im' fywyd uwch y ſer, 
BE: Fy ngnnavd ſy fel yreira collod fy ngweed ei rin, 
Does dim ag a'i cynheſa ond tanllwyth dwym o ddyn. 
wo . Cytuno rwyf a'r beddrod y gwely oera ei ry w, 
Alf pridd i'r pridd ar fyrder, neſau mae galwad Duwz 
Pan ewrddo m cnaud a'fr ddaear, dau oerni fydd gytun 
A chyn pen chydig ddyddiau r a'r pridd a minnau'n un 


/ ; 

: : 
DPI WR D 
e + A 2 
* e NO AE 


: "= * *. 
eee 
— 4 * * o 


